Imam Muhammad Shirazi 

Ano ang Islam? 

Paniniwala, Prinsipyq al Pamumuhay 






> t 



§l^lh^flD0giOD3zH 




li&^CtreOG 




Salin sa Filipino 



Imam Muhammad Shirazi 



Ano ang Islam? 
Paniniwala, Prinsipyo at Pamumuhay 



Nagsalin sa wikang Filipino: 
Mary Arm Into Cferlgo 

Nagsaayos ng pagsasalin sa wikang Filipino: 
fifipfno Educators 



Muha*vvmcid/Ah-Amee4v(, 
state of 




Muhammad, AL A mean, <« U m^.„aw^i^ap.»)Fou<n<2a*&w/ 
P.O.Box 5987 
Hawally, 32090 
State of Kuwait 

alameenl 10(g)vahon.cnni 

Inilathala ng 

M uhammad/ A h-A ween/ (sumakanya nawa ang kapayapaan) FowndatlOYV 

State of Kuwait 

Sakapisanan ng Muhammad, Ah Ameeiv (sumakanya nawa ang 

kapayapaan) TOU#\datLov\/ 

Unang limbag sa wikang Filipino,2007 

Ang lahat ng karapatan ay nakalaan sa Muhammad,Al-Amee<n< 

(sumakanya nawa ang kapayapaan) fOVLndatCOYU 

Walang bahagi ng lathalaing ito ang maaaring kopyahin, o 
paramihin sa anumang pamamaraan ng walang pahintulot mula sa 
Muhammad/Al^AmeeifV(sunakai,ya nawa ang kapayapaan) fOUrtdattcnv. 



Ang katalugong talaan ng aklat na ito ay matatagpuan sa silid 
aklatan ng Britanya. 



11 



Mga Nilalaman 

Paunawa ng tagapagsalin v 

Talambuhay ng May-akda vi 

Pambungad ng May-akda ix 

1- Ang Pananampalatayang Islam - Pasimula 1 

2- Ang mga Pangunahing Paniniwala ng Islam 11 
Ang Kaisahan at Pakikibuklod ng Diyos (Tawhid) 1 1 
Pagka - Propeta 13 
Pagkabuhay na Muli 18 
Paraiso 21 
Impiyemo 22 

Ang Araw ng Paghuhukom 23 

Ang Katarungan ng Panginoon 24 

Pagiging Imam 25 

3- Mga Katangian ng Aral at mga Mithiin ng Islam 31 

4- Ang Pamumuhay ng Islam 45 

5- Ano Ang Ipinagbabawal sa Islam 51 

6- Ang mga Gawi sa Pagsamba ng Islam 59 
Pagdarasal 61 
Pag-aayuno 67 

iii 



Khums at Zakat 


70 


Jihad 


74 


Hadji 


78 


7- Batas ng Islam (Ang Shari'a ) 


85 


Pagpapalinis sa Islam 


85 


Ablusyon( Wudu') 


86 


Lubos na Paglilinis ( Ghusl ) 


87 


Tayammum 


89 


Mga Lugar ng Pagsamba 


90 


Mga Banal na Templo 


93 


Pagsusumamo 


97 


Sama- samang Pagdarasal ( salat al-Jama 'a ) 


101 


Pag-uutos kung ano ang mabuti at pagbabawal 


104 


kung ano ang masisisi 




I'tikaf 


105 


Pagpapagalaganap ng kabutihan 


107 


Mga Paggunita 


109 


Tawalli at Tabarri 


112 


8- Kalayaan sa Islam 


116 



IV 



Ang Hangganan ng Kalayaan 117 

Mga Uri ng Kalayaan 118 

9- Ekonomiyang Islam 123 

10- Kapayapaan sa Islam 129 

1 1- Pulitikang Islam 134 

12- Lipunang Islam 144 

13- Ang Pamamahalang Islam ISO 

14- Ang Masayang Buhay sa Ilalim ng Simbolong Islam 154 



Paalala ng Tagapagsalin: 

a) Ito ay pagsasalin ng Ma-huwa 'l-Islam? Mulasaika-3 
paglimbag sa Beirut noong 1414/1993. Ang aklat ay unang 
nailathala sa kalagitnaan ng taong 1960. 

b) Ang wikang Filipino ay may ilang titik na wala nito sa wikang 
Ingles, tulad ng, Cc, Ff, Jj, Qq, Vv, Xx, at Zz. 

k) May mga lugar, pangalan, at iba pa, ang nabago sa pagsasalin ng 
wika ngunit ang iba ay nanatili sa orihinal at tunay nitong 
pangalan. 

d) Ang mga banal na siyudad ng Mecca at Medina ayon sa orihinal 
na Arabic: Makka at Madina. 

e) Ang Qur'an sa salitang Filipino ay Koran. 

g) Ang Arabik na teksto ay may mga talibaba. Ang mga ito ay hindi 
gawa ng may akda. 

h) Ayon sa Banal na Koran, ang bilang ng sura(kabanata), sa 
italic,ay kasunod ng aya (bersekulo). 

1) Kapag nababanggit ang Imam Amir Al- Mu'minin, ito ay 
tumutukoy lagi kay 'Ali Ibn Abi Talib. 

m) Kapag dalawang petsa ang naibigay, ang Hijri (Islamik) na petsa 
ang nauuna bago sinusundan ng karaniwang panahon: 
halimbawa, ang kasalukuyang taon ay nagiging 1428/2007. 



VI 



Ang Dakilang si Ayatollah Sayyid Muhammad Al-Husayni 

Al-Shirazi 

(1928-2001) 
Ang Talambuhay 

Ang dakilang si Ayatollah Muhammad Al-Shirazi ay namatay sa 
Qum noong ika-17 ng Disyembre taong 2001 sa gulang na 73, ay isa 
sa mga pinakakilalang pantas na Muslim at espirituwal na awtoridad 
(marajf, isahan, marja') ng kasalukuyang panahon. 

Siya ay kabilang sa mga lahi ni Propetang Muhammad (Ang 
pagpapala ng Panginoon at kapayapaan nawa'y sumakanya at sa 
kanyang kapamilya) at ang kanyang angkan ay mababakas mula kay 
Zayd "Al-Shahid", na anak ng ikaapat na Imam ng Ahl al-Bayt, na si 
Imam 'Ali Zayn Al-'Abidin. Nang mahigit na isang siglot kapat na 
sentenaryo, ang pamilyang Shirazi, kung tawagin dahil sa matagal na 
ugnayan ng kanilang mga ninuno sa lungsod ng Shiraz, sa hilagang- 
kanluran ng Iran, ay gumanap ng napakatanyag na papel bilang mga 
relihiyosong pantas ('ulama, isahan. 'alim), mambabatas at maraji' 
Ang pinakakilala sa pamilya ay si Mirza Muhammad Hasan Shirazi, 
kilala bilang Al- Mujaddid ("ang tagapagbago") dahil sa kanyang 
bantog na kaalaman, na siyang ring gumanap ng pangunahing papel 
sa "Rebelyong Tabako" noong 1890-1. Ang kanyang anak na si 
Mirza 'Ali Agha ay isa ring marja' . Ang isa pang Shirazi at 
nangungunang marja' ay si Mirza Muhammad Taqi, tiyuhin sa ina ng 
ama ng pamilyang Ayatollah Shirazi, kasama ang kanyang anak na si 
Muhammad Rida, na nanguna sa pag-aalsa noong 1920 laban sa 
pananakop ng Britanya sa Iraq. Ang bayaw na lalaki ng ama ni 
Ayatollah Shirazi, na si Mirza 'Abd Al-Hadi Al-Shirazi, ay isang 
'alim at kilalang makata na naging marja' matapos pumanaw ang 
dakilang si Ayatollah Sayyid Burujirdi noong 1961. 

Si Sayyid Muhammad ay ipinanganak sa Najaf, Iraq noong 1928. 
Siya ay anak ng kilalang marja' , ng dakilang si Ayatollah Mirza 
Mahdi Al-Shirazi. Ang kanyang ina ay si Alawiyya Halima, isang 
malayong kamag-anak. Sa gulang na siyam, ang kanyang pamilya 



vn 



ay lumipat sa Karbala', 50 milya patungong timog. Sa Hawza 
(panrelihiyong paaralan, maramihan ng hawzaf) siya ay dumaan sa 
tradisyunal na hakbang ng edukasyon na kailangan sa pagiging 
mujtahid (may kakayahang gumawa ng panghukumang pagpapasiya). 
Isa sa kanyang mga pangunahing guro sa pinakamataas na baitang na 
tinatawag na Bahth al-Kharij kabilang ang kanyang ama, at ang 
kagalang-galang na si Ayatollah Sayyid Muhammad Hadi Al- Milani 
(ang magiging bantog na marja' ng Mashhad, Iran), Shaykh 
Muhammad Rida Al-Isfahani, Shaykh Muhammad Al- Khatib at 
Sayyid Zayn Al- 'Abidin Al- Kashani. Ang batang si Sayyid 
Muhammad ay laging nanguna sa klase hanggang sa siya ay lumaki 
at umabot sa gulang na 20 siya ay naging mujtahid at siya ay 
nagsimulang magturo ng Bahth al- Kharij bago umabot sa gulang na 
30. Pagkatapos namayapa ang kanyang ama, noong Pebrero taong 
1961, inilathala niya ang kanyang koleksyon ng mga panghukumang 
kautusan (kanyang risala l amaliyya), hakbang na kailangan kapag 
nais maging marja 1 , at agad siyang nakikilala bilang isa sa mga 
marja 1 . Kailan lang, ang partidong Ba'th ay naging makapangyarihan 
sa Iraq, ang unang ' ulama ' na inaresto dahil sa pagtuligsa sa rehime 
ay isa sa mga kapatid ng Shirazi, si Ayatollah Sayyid Hasan, noong 
tagsibol ng taong 1969, ay ikinulong sa Baghdad at minaltrato. 
Matapos ang kanyang paglaya siya ay lumipad patungong Lebanon 
(kung saan ilang dekadang lumipas siya ay pinatay ng rehimeng 
Iraqi) at si Muhammad pilit na pinaalis, kasama ang kanyang pamilya 
siya ay umalis ng Karbala at nagpunta patungong Kuwait. Noong 
1979 siya ay lumipat sa Qum, Iran. 

Mahigit 1000 aklat na ang naisulat ni Shirazi. Ang mga ito ay 
tumutukoy sa bawat bahagi ng pag-aaral sa Islam. Ang kanyang 
pinakamahalagang kontribusyon ay marahil nasa fiqh 
(huresprudensiya). Hanggang sa kanyang panahon, ang pinakatanyag 
na gawa ng fiqh sa hawzat ay ang Jawahir al-Kalam ng Najafna may 
mga 44 na tomo mula pa noong ika-19 na sentenaryo. Ang kanyang 
monumento ng ensiklopedya ng gawang fiqh, na sinimulan ito ng 25, 
nagkaroon ng mga 150 na tomo, ang lahat ay nailathala. Ang una 
nitong mga asignatura ay pangkalikasan, pang-ekonomiya, 
pampulitika, at ang sistemang pang-gobyemo ng Islam na pinag- 
aaralang mabuti gamit ang batayan tuntunin ng huresprudensiya. Si 



vm 



Shirazi ay naniniwala sa konseptong ang estadong Islam ay 
pinamamahalaan ng sangguniang pamaraan na pamumuno (shura). 
Hinikayat din niya na magkaroon ng kalayaan sa pagsasalita at 
sumang-ayon ito sa pulitikang pangmaramihan , at siya ay laban sa 
isahang-partido ng estado. Siya ay umiiwas sa anumang gulo at pilit 
na tumatawag ng patakaran nang walang kaguluhan sa bawat aspeto 
ng buhay: pribado at publiko. Pinapanatili ni Shirazi na ang Islam 
ay mensahe ng kapayapaan at pag-agwanta sa sangkatauhan, tulad ng 
mas nakakabuti ang magpatawad ng kaaway kaysa hamakin o 
maghigante nito. Ipinakilala ni Shirazi ang institusyon sa pag-aasawa 
at tradisyunal na pagpapahalaga ng pamilya; karapatang- pantao at 
dignidad ng indibiduwal, Muslim man o hindi Muslim; kumikilala sa 
kahalagahan ng konsepto ng katarungan, na isang saligan ng Islam, at 
ang pangangalaga sa kalikasan. Ang kanyang bahay sa Qum ay 
naging Hawza kung saan ang 'ulanta' at mga mag-aaral ay 
pumupunta upang makinig ng kanyang panayam sa Bahth al- Kharij. 
Si Shirazi ay may tagasunod sa buong daigdig lalo na sa Kuwait, 
Estados ng Gulpo, Probinsyang Silangan ng Saudi Arabia, Europa, 
UK, at Timog Amerika. 

Si Ayatollah Shirazi ay inilibing sa musuleo ni Fatima Ma'suma 
(kapatid ng ikawalong Imam, si 'AH Rida) sa Qum. Ang kanyang 
alaala ay binuhay ng kanyang asawa na may 6 na anak na lalaki at 6 
na babae. 

Laging inaanyayahan ni Shirazi ang mga magagaling na mujtahid na 
maglathala ang kanilang risala 'amalxyya. Kasama na sa mga 
mujtahid na ito ang kanyang kapatid, si Sayyid Sadiq. Habang buhay 
pa si Shirazi, sa pananalita at pagsulat ay humihikayat sa mga 
mananampalataya na magsilapit kay Sayyid Sadiq at ng makakuha ng 
kaalaman sa lahat ng huresprudensiya ngunit ang kanyang kapatid ay 
hindi pumayag na maglathala ng kanyang risala kahit na kagustuhan 
ng kanyang nakakatandang kapatid. Gayunpaman, matapos mamatay 
si Sayyid Muhammad ang lahat ay namangha nang walang Sayyid 
Sadiq na kilalang marja\ na siya nitong kapatid ng yumao at tanyag 
na kuwalipikado ito sa gagampanang papel. 



IX 



Ang dakilang si Ayatollah Sayyid Sadiq al-Shirazi ay ipinanganak sa 
Karbala' noong Enero ng taong 1942, ilan sa kanyang mga guro ay 
ang dakilang si Ayatollah, ang kanyang sariling ama na si Mirza 
Mahdi, ang kanyang kapatid na si Sayyid Muhammad, Sayyid 
Muhammad Hadi al-Milani at Shayk Muhammad Rida al-Isfahani. 
Siya ay naging mujtahid sa gulang na dalawampung taon at sa mga 
panahong yaon, siya ay nakapagturo ng Bahth al-Kharij at maraming 
kilalang mujtahid ang sumasali sa kanyang pagtuturo. 

Si Sayyid Sadiq na sumulat ng higit sa 80 pagkakaakda na 
naglalarawan ng kanyang komentaryo sa monumentong gawa ng 
fiqh, al-'Unva al-wuthqa, ng yumaong marja' na si Sayyid 
Tabataba'i Yazdi sa pagitan ng 19 at 20 siglo. Sinimulan niyang 
sulatin ito sa Karbala, 35 taon na ang nakalipas at ang unang tomong 
naisulat ay ang ijtihad at taqlid, nailathala sa Beirut noong mga 1970, 
naglalarawan ito ng kaibuturang kaalaman ni Sayyid Sadiq at ang 
kanyang katalinuhan at kakayahan. Ang natira pang 20 tomo tungkol 
sa dasal ay ilalathala pa. Ang kanyang Bayan al-usul na 
pangunahing batas kahinahunan ay umabot sa 10 tomo at ang 
panglimang dami (la-darar wa-la-dirar: na ang prinsipyong Islam na 
"huwag manakit o masasaktan") ay nailathala at nailimbag ng tatlong 
beses. 

Ang kagalang-galang na si Ayatollah Sadiq ay tumira sa banal na 
lungsod ng Qum kung saan siya ay gumagabay sa mga gawain ng 
Marja 'iyya at panayan ang paghaharap nito sa kanyang mga 
kinatawan sa buong mundo. Abala din ito sa pagtuturo ng Bahth al- 
Kharij sa usul al-fiqh zXfiqh, at nagbibigay ng pampublikong turo ng 
buong paksa. Araw-araw, sa ganoon ding opisina ng kanyang 
yumaong kapatid, siya ay nakakatanggap ng mga panauhin mula 
Qum upang hingin ang kanyang payo at espirituwal na paggabay o 
humihingi ngfatwa sa mga panghukumang bagay. 

Mary Ann Into Clerigo 

State of Kuwait 

March 2007 



Pambungad ng May- Akda 

Purihin ang Panginoon ang Diyos ng sansinukob at ang kapayapaan 
at mga pagpapala nawa'y maibigay kay Muhammad at sa kanyang 
tunay na kapamilya at nawa'y parurusahan ng Panginoon ang 
kanilang mga kaaway hanggang sa Araw ng Paghuhukom. 

Sa panahon ngayon, makikita natin na ang materyalismo ay sumugod 
sa lahat ng dako at ang mga huwad na pagpapahalaga ang 
nangingibabaw sa bawat bahagi nito at ang kapayapaan ng isip at 
katahimikan ay halos nawawala na. Rebolusyon at mga digmaan ang 
nangyayari sa mundo na nagiging sanhi ng takot at bawat tao ay 
nakakaramdam na sila ay ninanakawan ng pananggol at katatagan. 
Marami ang nagsimula ng maghanap ng malulusutan mula sa 
kalagayan ng pagkabahala at sila ay nabagabag kung alin ang 
magbibigay-kasiyahan at kapayapaang-loob, at sila ay naghahanap ng 
lunas sa kumakalat na sakit na ito at daan upang layuan ang sakit sa 
utak , espirituwal, at kaguluhan. 

Sa mahabang panahon, aking nahihinuha na kapag ang tao ay 
namuhay ng ayon sa Islam na ipinahayag ng Diyos ng Sanlibutan, 
sila ay makakakita ng kumpletong lunas sa bawat takot, pagkabalisa, 
at pawi sa uhaw ng kapayapaang-loob. Sa katunayan, ang Islam ay 
tamang daan ng buhay, relihiyon ng liwanag, kahinahunan, at 
kapayapaan. Ayon sa sinabi ng Panginoon sa Banal na Koran: "... 
kapag ikaw ay tinawag Niya iyan ay magbibigay sa iyo ng buhay " 
[8:24] at nagsalita sa mga tagasunod " Ang liwanag na naibigay 
dito" [7:157]. Sinabi din ng Diyos; Sigurado na sa pag-alaala ng 
Panginoon, ang puso ay tiyak na makakapagpahinga" [13:28] at sa 
ibang sura (kabanata), " Kung gayon (sa Koran) ang Panginoon ay 
gumagabay sa sinumang sumusunod ng Kanyang kagustuhan tungo 
sa daan ng kapayapaan" [5:16]. Dagdag pa dito, kaya ng Islam na 
harapin ang lahat ng suliranin sa buhay at sa katunayan, sinabi ng 
Panginoon, " Siya (Propetang Muhammad) ay ginawa ang nakakabuti 
na makatarungan sa kanila at hindi makatarungan ang mga bagay na 
nakakasama at inilayo sa kanila ang bigat at ang posas na nasa kanila 
"[7:157]. 



XI 



Gayunpaman, malaking bilang ng mga Muslim ang hindi pa 
nakakaalam sa ganitong mga bagay (paano naman ang hindi mga 
Muslim?) kaya't, nakakaranas ang lahat ng paghihirap tulad ng isang 
tao na tumira sa ibabaw ng kayamanan ngunit hindi alam nito na siya 
ay gutom pa rin, hirap, at walang takip. 

Sa gayon, napakahalaga na ipakilala sa tao ang Islam marahil, ito ang 
magdadala sa kanila na tanggapin ang kasiyahan sa mundo at ang 
ganti ng paraiso na singlapad ng langit at lupa, sa kabilang-buhay. 

Ito ay humikayat sa akin na sumulat nitong aklat na pinamagatang, 
Ano ang Islam? {ma-huwa 'l-hlam?) at ang aking layunin ay 
maipakilala ang Islam, ito ay malinaw at pinaikli nang sa gayo'y 
madaling basahin ng lahat. 

Ipinagdarasal ko sa Panginoon na sana ito ay magiging sapat na 
Kanyang kaluguran nang Siya ay gumawa ng paraan upang gabayan 
ang mga tao, sapagkat Siya lamang ang makapagbibigay ng 
tagumpay at sa Kanya tayo'y dumulog ng tulong. 



Ang banal na lungsod ng Karbala', 
Muhammad 



xn 



Ang Pananampalatayang Islam 
1- Ang Pananampalatayang Islam - Pasimula 
Tanong: 

Ano ang Islam? 
Sagot: 

Ang Islam ay parehong pananampalataya at sistemang legal 
( Shah 'a ) na tumutugon sa lahat ng pangangailangan ng 
tao sa bawat yugto ng buhay ng lalaki o babae. 

Tanong: 

Sino ang nagtatag ng Islam? 



Sagot: 



Ang Islam ay hindi nagmula sa hinuha lamang ng tao. Sa 
kabilang dako, ito ay ipinahayag ng Makapangyarihang 
Diyos bilang mahalagang bagay na perpekto at kumpleto 
ng walang anumang kapintasan. 



Tanong: 



Ang Islam ba ay mananatili habang buhay at ito ba ay 
makatotohanan sa bawat panahon, lugar at bansa? 



Sagot. 



Ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos na ang Islam ang 
maging pananampalataya ng tao sa panghabang buhay, 
angkop sa bawat gulang, lugar at bansa. 



Ano ang Islam? 
Tanong: 

Kanino ipinahayag ang Islam? 



Sagot: 



Ipinahayag ng Panginoon ang Islam sa Kanyang 

pinakahuling propeta na si Propetang Muhammad 

( sallallahu 'alayhi wa-alihi wa-sallam, ang pagpapala ng 

Panginoon at kapayapaan nawa'y sumakanya at sa kanyang 

kaapu-apuhan)'. 



Tanong', 



Sagot: 



Sa anong panahon namuhay ang Propeta ng Islam? 



Siya ay namuhay noong labing-apat na siglo na ang 
nakakaraan, halos limang siglo pagkatapos ni Hesu 
Kristo (sumakanya nawa ang kapayapaan), at hanggang 
sa kasalukuyang taon 1387/1967, isang libo at apat na 
raang taon na ang nakalipas mula nang itinatag ang 
Islam. 



1 Ito ay tanda ng pagkamaka-Diyos sa Islam na gumamit tig ganitong pagbati 
kapag nababanggit ang pangalan ng Banal na Propetang si Muhammad, Ito'y 
tanda din ng pagkamaka-Diyos na ginagamit sa pagbati ng 'alayhi al-salam, 
sumakanya nawa ang kapayapaan, pagbinanggit ang isa sa mga propeta o isa sa 
mga Imam mula sa kasambahay ( Kapamilya) ng Banal na Propeta, ang AM al- 
Bayt. Ang praktis na ito ay sinusunod sa buong aklat. 



Ang Pananampalatayang Islam 
Tanong: 



Sagot: 



Ano ang kaibahan ng pananampalatayang Islam sa 
Kristiyanismo, Hudyo, at iba pang mananampalataya? 



Maraming pamamaraan ng relihiyon ang naipahayag ng 
Panginoon, bawat isa ay naangkop sa kanyang panahon at 
kapag may dumating na bagong relihiyon ang dating 
paniniwala ay nawawalan ng bisa. Katulad din ng Islam 
bilang huling relihiyon na ipinahayag ng Panginoon para 
sa paggabay at pamumuno ng sangkatauhan. Masasabi 
rin na ang kaibahan ng mga relihiyon ay katulad ng 
kasalukuyang institusyong pang-edukasyon: 

elementarya, sekondarya at unibersidad na tulad ng tao 
nauuna sa bagong pamamaraang panrelihiyon na 
ihahayag sa angkop na hakbang na naaabot nito 
hanggang sa pagdating ng panahong ipinakilala ang Islam 
bilang relihiyon ng tao sa lahat ng panahon. 

Lahat ng relihiyon ay may pare-parehong katangian ng 
kahalagahan at ang kanilang pagkakaiba ay nakasalalay 
sa bawat detalye at ilang katangiang hinubog ayon sa 
pag-unlad ng lahi ng tao. 

Tanong: 

Umuunlad ba ang Islam o hindi? 
Sagot: 

May dalawang aspeto ang Islam: 



Tanong: 



Ano ang Islam? 

Ang nakatakda at hindi nababagong aspeto ng Islam 
kung saan walang dahilan para sa kaunlaran, at kung 
mayroon mang pagbabago, kahibangan at gulo ang 
mangyayari. Sa ganitong katayuan, ang pagsasabi ng 
katotohanan at pagtitiwala ay hinihimok; makikita 
ang pagtutol sa pang-aapi at kahirapan, ang 
pagbabawal sa pagtitinggal ng mga bagay na 
panustos at pagpatay; ang obligasyon sa pagdarasal at 
pag-aayuno at ang paghahanap ng pagsang-ayon ng 
bawat kupunan sa pagbebenta o pagbili, at iba pa. 

Ang ikalawang aspeto ng Islam kung saan ang 
pagpapalit at pagbabago ay lehitimo. Ipinaliwanag 
ng Islam ang mga pangkalahatang prinsipyo na 
magagamit sa mga bagay na kailangan sa 
pagpapasulong. Halimbawa, ang paraan ng 
transportasyon ay nagbago mula sa apat na paang 
hayop hanggang naging karwahe at patuloy na 
umuunlad hanggang kalaunan ay naging mga 
motorsiklo at mga tren, naging eroplano, at mga 
misil. Ang paraan ng pag-iilaw mula sa kandila na 
naging lamparang langis at doon ang simula ng 
elektrisidad at lakas nukleyar. Pinahihintulutan ng 
Islam ang mga ganitong pag-unlad at katunayan ay 
hinihikayat sila sa lahat ng sinasaklawan. 



Ang Islam ba ay sapat sa lahat ng pangangailangan ng tao? 
At paano natutugunan ang mga pangangailangang ito? 



Sagot: 



Ang Pananampalatayang Islam 



Ang Islam ay angkop sa pangangailangan ng tao sapagkat 
ito ay pananampalatayang ipinahayag ng Panginoon na 
magagamit sa lahat ng aspeto ng buhay. 
Maaaring ikaw ay magtanong, kung papaano ang Islam 
nagiging sapat? Ito ay dahil ang Koran at ang sunna 1 ay 
nagtakda ng dalawang uri ng batas: 

1 . Batas na may-kaugnayan sa natatangi at tiyak na isyu 
tulad ng pagbabawal sa pag-inom ng alak. 

2. Batas na nagtatag ng pangkalahatang prinsipyo tulad 
ng pagbabawal sa pag-inom ng anumang nakakalasing. 



Tanong: 



Sagot: 



Paano mo masasabi na ang Islam ay angkop sa lahat ng 
pangangailangan ng tao habang may mga bagong 
suliranin na nangyayari na hindi nabanggit sa Koran o 
Sunna tulad ng bangko o paseguruhan? Ang mga bagay 
na ito ay hindi pa umiral magmula ng dumating ang 
Islam? 



Yamang ang Islam ay pananampalatayang ipinahayag ng 
Panginoon upang gumabay sa sangkatauhan sa lahat ng 
panahon sapagkat ang Panginoon ay ang nakakaalam ng 
lahat, sa gayon, ang Islam ay pumapasok sa lahat ng 
gawain ng tao kahit na sa kasalukuyan pagpapahayag. Ang 



Ang mga salita at mga gawa ng Propetang Muhammad at ng mga Imam ng Ahl 
al-Bayt. 



Ano ang Islam? 

dalawang halimbawa na nabanggit ay sumasaklaw sa 
pangkalahatang prinsipyo na binanggit sa Batas ng Islam. 

Ang pagbabangko ay nagkakaroon ng mga bagay-bagay na 
bahagi ng Shari'a, halimbawa, panghihiram ng pera, 
seguridad sa pagpapaiitang at paglilipat ng transaksyon. 
Ang seguro ay napapaloob sa Koran na may bersekulong, 
"... maliban sa pagpapalitan ng napagkasunduan" [4:29]. 
Kahit saan ito'y sinasabi: "... tugunan ang [iyong] 
kontrata" [5:1]. Ang mga utos na ito ay nakasalalay sa 
kondisyon na nailarawan sa aklat ng batas hinahong Islam 
(fiqh). 

Tanong: 

Bakit kailangan natin ang Islam? 



Sagot: 



Ang Islam, tulad ng nabanggit dati ay, isang 
pananampalataya at Shari'a. Ang pananampalatayang 
Islam ay katotohanang hindi mababago: Ang sinumang 
hindi naniniwala nito ay nag-aakalang ito'y hindi 
makatotohanan at katha lamang. Dcalawa, ang malaking 
kawalan sa kabilang-buhay ang magiging kapalaran ng 
isang hindi naniniwala sa Islam. Dagdag pa dito, ang 
sinumang hindi sumusunod sa Shari'a ng Islam, ay hindi 
makakamit ang tunay na kaligayahan sa mundo nang 
walang sasapiting kaparusahan sa kabilang -buhay. 
Katunayan, ang Shari'a ng Islam ang pinakamabisa sa 
lahat ng sistemang legal, ito ay higit na mabuti kaysa sa 
batas na ginawa ng tao kung saan naghahanap din ng 
kabutihan para sa kapalaran ng tao sa bawat hakbang ng 
buhay nito. Samakatuwid, ang kaligayahan ng tao sa 



Ang Pananampalatayang Islam 

mundong ito at sa hinaharap ay kondisyunal kahit 
naniniwala man sa Islam o hindi. 



Tanong: 



Unang-una, paano natin malalaman na pagkatapos ng 
buhay dito ay may kabilang-buhay pa at ang tunay na 
kaligayahan ng tao ay nakasalalay kung siya ba ay Muslim 
o hindi? Dagdag pa dito, ano ang iyong katibayan na_ang 
Shari 'a ng Islam ay lamang sa lahat ng batas at maparaan 
samakatuwid mahusay sa kalagayan ng tao samantalang 
wala bang ganyang angking kakayahan ang ibang 
relihiyon? 



Sagot: 



Ang katibayan ng pagkakaroon ng kabilang-buhay 
pagkatapos dito sa mundo ay makakamit mula sa mga 
katwiran na nakatalaga sa mga aklat ng Pilosopiyang Islam 
(kalam). Katulad din ng modernong larangang 
pangkaisipan tulad ng magnetic hypnosis, hipnotismo, 
espirituwalismo (pagtatawag sa kaluluwa ng mga yumao) 
at iba pang katibayan na ang kabilang-buhay ay lugar kung 
saan ang kaluluwa ay walang kamatayan 1 . 

Dagdag pa dito, ang katibayan ng kataasan ng Shari' a ng 
Islam at ang kahusayan ng batas at pamantayan ay makikita 
sa pamamagitan ng paghahambing kung paano ang batas 



Tumutukoy sa ibang gawa ng may akda tulad ng, Al-'aqa 'id al-islamfyya; 
Kayfa larafta'llah at Hal tuhibb ma'rifat Allah. 
2 Tumutukoy ssl Al-tashri'al-jina'Ial-islamimAbda.l-Razzaq'Oda. 



Ano ang Islam? 

ng Islam at ang sistemang legal na gawa ng tao humaharap 
sa ibat ibang pangangailangan 2 ng tao. 



Tanong: 



Ilan ang kabuuang bilang ng mga Muslim ngayon sa buong 
mundo? 



Sagot: 



Ang tumpak na bilang ay hindi pa nalalaman, ngunit ayon 
sa estadistika na nakita sa ilang mga aklat at mga 
pahayagan ang bilang ngayon ay mahigit pa sa "800 
milyon" 1 . 

Tanong: 

Saan naninirahan ang mga Muslim? 

Sagot: 

May mga Muslim sa lahat ng bansa sa mundo ngunit 
karamihan nito ay nakatira sa Asya at Africa 2 . 



Tanong: 



Ang mga Muslim ba ay may paniniwalang ang kanilang 
relihiyon ang magiging relihiyon ng mga tao sa mundo? 



1 Ito ang pigura na mayroon noong mga 1950. Ang bilang sa kasalukuyan ay higit 
sa 1.5 bilyon. 

2 Marami na ngayon ang bilang ng mga komunidad ng Muslim sa Europa 
at Timog Amerika. 



Sagot: 



Ang Pananampalatayang Islam 

Oo, sila ay naniniwala na ang kanilang relihiyon ang 
magiging relihiyon sa buong mundo at darating ang 
panahon na wala na kahit mang tao na hindi Muslim. Ang 
Koran din ay nangangako at nagproklama, "Siya ay 
gagawa ng paraan na ang Islam ay mangingibabaw sa 
lahat ng relihiyon" [48:28]. 

Sa ilang hadith 1 ayon sa sinipi mula sa Propeta at mga 
tunay na Imam, nilinaw dito na sa hiding panahon ang 
taong galing sa lahi ng mga propeta sa ngalan ni ( Imam 
Al-Mahdi) ay magpapakita at isisiwalat ang Islam sa 
buong mundo 2 . 



Tanong: 



Sagot: 



Paano nakikita ng Islam ang ganitong buhay? Ang Islam 
ba ay relihiyong nagpapahalaga sa materyal na buhay o 
espirituwal lang na pamumuhay, o patungkol sa dalawa? 



Ang pananaw ng Islam tungkol sa buhay, sa materyal at 
sa espirituwal na aspeto ng kabuuan ng nabubuhay na tao 
sa makapangyarihang salita sa Koran: Kanyang 
sinasabing: 



1 Ang hadith ay kasabihan o pasabi ng Banal na Propetang Muhammad o Isa 
sa mga Imam ng Ahl al-Bayt. 

2 Halimbawa, Kara al- 'ummal,' Ala Al-Din Al-Mutaqqi Al-Hindi (d.975/1567-8), 
Beirut, 1989 (16 tomo), tomo.XIV, p.271, hadith 38691: "Ang Araw ng 
Paghuhukom ay hindi darating bago ang kalupitan at pananalakay sumaklaw sa 
daigdig, at ang mga tao mula sa aking buong pamilya ay tatayo at magpupuno ng 
hustisya at katarungan" ; Maaari ding tingnan sa pahina 271, hadith 38692 at 
pahina 265, 38667. 



Ano ang Islam? 

"Isa sa kanila'y nagsalita: "O, aming Panginoon! Bigyan 
Ninyo kami ng kabutihan dito sa mundo at sa kabilang- 
buhay dahil sa kabutihan, kami ay maililigtas Ninyo sa 
sakitngapoy" [2:201]. 

Si Propetang Muhammad (ang pagpapala ng Panginoon at 
kapayapaan nawa'y sumakanya at sa kanyang kapamilya) 
ay nagwika: "Ang sinumang tumalikod ng kanyang 
makamundong gawain para sa kabilang-buhay ay hindi 
kabilang sa atin, at ang sino mang tumalikod sa buhay sa 
kabilang-buhay para sa kanyang makamundong gawain, 
ay hindi rin kabilang sa atin". 1 

Sinabi din niya, "Magsumikap sa mundo at kumilos sa 
paraang animo'y maninirahan ka ng walang-hanggan at 
para sa kabilang-buhay kumilos na parang bukas 
mawawala ka na" . 



Tanong: 



Sagot: 



Anu-ano ang mga hangganan sa mundo ng Islam noong 
mga nakaraang siglo at ano ang mga ito sa kasalukuyang 
panahon? Paano pinalaganap ang Islam? 



Ang impormasyon tungkol sa dalawang paksa ay 
nangangailangan ng malawakang pag-aaral sa iba't ibang 
mga aklat ngunit ang buod nito ay makikita sa 
pamamagitan ng masusing pag-aaral sa mapa ng mundo 
ng Islam at sa aklat na, "Paanyaya tungong Islam". 



Tingnan, Wasa 'il al-Shi'a (ila tahsil masa 'il al-Shari'a) ni Muhammad b. Al- 
Hasan Al-Hur Al-Amili (d. 1 104/1692-3), 20 tomo, Beirut, 1983, tomo 12, ph.49. 
2 Tingnan sa Wasa 'il al-Shi'a, tomo 12, pahina.49. 



10 



Ang mga pangunahing paniniwala ng Islam 
2- ANG MGA PANGUNAHING PANINIWALA NG ISLAM 

Tanong: 

Anu-ano ang mga pangunahing paniniwala ng Islam? 



Sagot: 



May tatlong saligang paniniwala, ganoon din ang mga 
pinaniniwalaang sumusunod mula rito sa tatlong saligan. 



ANG KAISAHAN at PAKIKIBUKLOD ng DIYOS (TAWHID) 
Tanong: 

Anu-ano ang tatlong saligan ng paniniwala? 

Sagot: 

Una, ang paniniwala na ang mundo ay 
marunong,makapangyarihan, matalino, lahat nakaririnig at 
nakakikita ng Diyos, na walang Simula o katapusan at nag- 
aangkin ng mga katangiang tumpak at malaya sa anumang 
pagkakamali o pagkukulang. Ang Diyos na ito ay Nag- 
iisa at walang kasama, at wala sa kanyang mga nilikha ang 
kawangis Niya at tunay na walang posibilidad na Makita 
Siya kahit na dito sa mundong ito o sa kabilang-buhay. 
Ang kaisahan ng Diyos ay napatunayan na. 

Tanong: 

Ano ang kahulugan ng kaisahan? 



11 



Sagot: 



Ano ang Islam? 

Ang kaisahan ng Panginoon ay kinilala sa apat na aspeto: 
1-Kaisahan ng Diwa: 

Ibig sabihin nito, ang Panginoon ay nag-iisa at walang 
kasama. Hindi Siya katulad ng tao na may iba't ibang 
bahagi sapagkat ang Diyos ay walang bahagi. 

2-Kaisahan ng Katangian: 

Ang kahulugan nito ay ang katangian ng Diyos na katulad 
sa kanyang likas na katangian: Dahil dito, walang ikalawa 
sa Kanyang katangian at likas na katangian. Ang ibig 
sabihin, ang Panginoon ay hindi tulad ng tao na ang 
kaalaman ay iba sa kanyang diwa at ang lakas ay kaiba din, 
ngunit sa katunayan nito, ang likas na katangian ng 
Panginoon, ang Kanyang kaalaman, Kanyang 
kapangyarihan, at iba pa ay iisa at magkakatulad. 

3-Kaisahan ng May-Gawa: 

Ibig sabihin nito, ang buong sansinukob Siyang may gawa. 

4-Kaisahan ng Sinasamba: 

Ibig sabihin nito, ang nag-iisang Makapangyarihang Diyos 
lamang ang dapat sambahin. 



12 



Ang mga pangunahing paniniwala ng Islam 
PAGKA-PROPETA 



Tanong: 



Sagot: 



Ano ang pangalawang simulaing galing sa pangunahing 
pinaniniwalaan ng Islam? 



Ito ay ang pagka-propeta. Ibig sabihin nito, ang Panginoon 
ay nagpadala ng mga propeta sa sangkatauhan upang 
gumabay sa katotohanan at sa tamang daan. 



Tanong: 

Sino ang unang propeta? 
Sagot: 

Ang unang propeta ay ang ating unang magulang na si Adan 
(sumakanya nawa ang kapayapaan). Ginawa siya ng 
Panginoon mula sa luwad, at ginawan din siyang kasama si 
Hawa (Eba) - sumakanya nawa ang kapayapaan. At si 
Hawa ay biniyayaan ng Panginoon ng dalawang anak na 
lalaki, si Habil (Abel) at Kabil (Kain). At gumawa ang 
Panginoon ng dalawang babae, ngunit hindi mula sa angkan 
nina Adan at Hawa, ito ay isang bagong nilikha. Sina Habil 
at Kabil ay inasawa ang dalawang babae at sila ay 
nagkaanak, at sa gayon, nagsisipag-asawa na rin ang mga 
magpinsan at Simula na iyon ng paglaki ng lahi. 

Tanong: 

Sino ang pinakahuling propeta sa lahat? 



13 



Ano ang Islam? 
Sagot: 

Ang pinakahuling propeta ay ang Propeta ng Islam, si 
Muhammad (Ang pagpapala ng Panginoon at kapayapaan 
nawa'y sumakanya at sa kanyang kaapu-apuhan). 

Tanong: 

Ilan lahat ang mga propeta? 



Sagot: 



Ang kanilang bilang ay 124,000. Kabilang dito sina Nuh 
(Noah), Ibrahim (Abraham), Musa (Moses), at 'Isa (Hesus). 
Ang apat na propetang ito, kasama na ang propeta ng Islam 
ay ang mga pinakamataas na uri sa sangkatauhan. 



Tanong: 



Sagot: 



Ano ang kaibahan ng mga propeta sa ibang mga nilikha? 



Ang kaibahan ng mga propeta tuwiran silang 
nakakatangggap ng pagpapahayag mula sa Panginoon at 
binibigyan sila ng mga kautusan para sa kanilang kapakanan 
o dili kaya'y kautusan na ihahayag sa sangkatauhan. 
Samantala ang tao ay hindi nakakatanggap ng ganyang 
banal na mga rebelasyon. Sa kabilang panig, sumusunod 
lamang sila sa mga propeta. 



Tanong: 



Paano natin malalaman na ang isang umaangkin na propeta 
ay nagsasabi ng katotohanan? 



14 



Ang mga pangunahing paniniwala ng Islam 
Sagot: 

Malalaman natin ang katapatan ng isang umaangkin na 
propeta sa pamamagitan ng mga himala. Ang mga himala 
ay nagtataglay ng mahihiwagang gawa na nagpapahiwatig 
na siya ay ipinadala ng Panginoon, samantala ang hindi 
propeta ay di makakagawa ng ganyang papel. 

Tanong: 

Magbigay ng mga halimbawa ng mga himala. 
Sagot: 

Halimbawa: 

1- Ibrahim (sumakanya nawa ang kapayapaan) itinapon sa 
apoy ngunit hindi ito nasunog. 

2- Musa (sumakanya nawa ang kapayapaan) itinapon ang 
kanyang tungkod at naging malaking makamandag na 
ahas ito. Nang kanyang pulutin, ito'y bumalik sa dating 
anyo. 

3- 'Isa (sumakanya nawa ang kapayapaan) gumagamot ng 
bulag at mga ketongin at sa kagustuhan ng Diyos 
binubuhay Niya ang mga namamatay. 

4- Muhammad (Ang pagpapala ng Panginoon at 
kapayapaan sumakanya nawa at sa kanyang kaapu- 
apuhan) hinati ang buwan sa dalawa at siya rin ang 
nagtala ng Koran na di magagawa ng karaniwang tao 
mula sa anghel na si Gabriel. 



15 



Ano ang Islam? 
Tanong: 

Papaano naging walang-kakayahan ang tao na gumawa ng 
tulad sa Koran? 



Sagot: 



Ang Koran mismo ang sumubok sa sanlibutan at humikayat 
sa kanya na maghatid mismo ng katulad nito. Wika nga: 
"Kung ang tao at ang jinni ay magkakakilala at magdadala 
ng tulad sa Koran, hindi nila madadala ito, kahit na 
magtulungan pa sila" [17:88]. 

At kung hindi sila makakagawa ng tulad sa Koran, sila ay 
susubukang gumawa ng sampung sura (kabanata) tulad sa 
bahagi ng Koran: "at magdala kayo ng sampung huwad na 
mga sura na tulad niyon. . ." [11:13]. 

At kapag, sila ay hindi pa rin makagawa, sila ay susubukang 
gumawa ng isang sura tulad ng sa Koran: " at gumawa ng 
sura tulad niyon" [2:23]. 

Ngunit ang mga tao ng panahong iyon, kahit na dalubhasa 
at mahusay magsalita ng tunay na Arabik, pinakamahusay 
na makata, at dalubhasa sa retorika ay hindi makakaya ang 
ganitong pagsubok at sa kahuli-hulihan nakipagtalo na ito sa 
propeta sapagkat hindi sila makagawa kahit pinakamaliit 
tulad ng sa sura, al-Kawthar [no. 108] na nagsasabing: 

"Sa Ngalan ng Panginoon, Ang Pinakamaawain, at Ang 
Pinakamahabagin. 

Tunay na ipinagkaloob namin sayo (Oh Muhammad) ang 
al-Kawthar. 



16 



Ang mga pangunahing paniniwala ng Islam 

Samakatuwid, magdasal ka sa iyong Panginoon at 
magsakripisyo (sa Kanya) sapagkat ang sinumang 
magpagalit sa iyo ay puputulin. 

Tanong: 

Ano ang natatanging katangian ng mga propeta? 



Sagot: 



Ang ng mga Propeta, mga Imam, at mga anghel ay 
magkakatulad ang pagkakabahagi ng katangian, sila ay 
hindi nagkakamali at nagkakasala. Sa kanilang buong 
buhay, hindi nila sinuway ang Panginoon o hindi sila 
nagkakasala sapagkat batid nila ang kamahalan ng 
Makapangyarihang Panginon, at kaalinsabay nito, batid 
nilang lubos na kamumuhian ang hindi pagsunpd: Ang 
dalawang sanhing ito ang humahadlang sa kanila sa 
paggawa ng anumang pagkakasala. Ang mga propeta at 
mga Imam ay parehong nagtataglay ng kabutihan tulad ng 
kagitingan, kagandahang-loob, karangalan, malinis na pag- 
iisip, at iba pang katangian, at sila ay malayo sa walang- 
puring katangian. Sila ay pinakamabuting tao sa kanilang 
panahon kung kaya't tungkulin na sila ay laging sundin. 



Tanong: 



Sagot: 



Ang mga Propeta at mga Imam ba ay may taglay na antas 
ng kabanalan tulad ng mga Kristiyanong tumatanggap kay 
Kristo? 



Tiyak na wala, sapagkat ang mga propeta at mga Imam ay 
pawang mga tao. Gayunpaman, tumatanggap sila ng 



17 



Ano ang Islam? 

paggabay mula sa Makapangyarihang Panginoon at sila ay 
nagtataglay ng katangian na ligtas sa pagkakamali at 
pagkakasala, at iba pang katangiang taglay. Si Kristo ay tao 
din: Ginawa Siya ng Makapangyarihang Panginoon sa 
kanyang ina ng walang ama, tulad ng paggawa ng 
Panginoon kina Adan at Hawa (Eba) na walang ama at ina. 

PAGKABUHAY NA MULI 

Tanong: 

Ano ang pangatlong simulain na isa sa pangunahing mga 
pinaniniwalaan ng Islam? 



Sagot: 



Ang pangatlong simulaing pinaniniwalaan ng Islam ang 
muling pagkabuhay: Ang kahulugan nito ay pagkatapos ng 
pagkasira sa mundo, at ng pagkamatay ng lahat ng may 
buhay, bubuhaying muli ng Panginoon ang lahat ng tao 
upang pabuyaan nila ang kanilang ginawa sa kanilang 
buhay - ang sinumang naniniwala at gumagawa ng 
kabutihan, siyang mapupunta sa paraiso bilang gantimpala, 
at ang sinumang hindi naniniwala o hindi sumusunod sa 
utos ay hahantong sa impiyerno. 



Tanongi 



Maraming tao ang hindi batid ang katotohanan dahil na rin 
sa kawalang-kakayahan sa paghahanap sapagkat ang 
kanilang kakayahan sa pang-unawa ay mahina, tulad ng 
isang baliw o may pagkabalam sa utak, o kaya sila ay 
malayo sa sentro ng relihiyon at dahil dito, mahina ang alam 
sa katotohanan, hindi naririnig ang tunay na pananalig. Ang 
mga tao bang hindi naniniwala ay mapupunta sa impiyerno? 



18 



Ang mga pangunahing paniniwala ng Islam 



Sagot: 



Hindi. Walang mapupunta sa apoy ng impiyemo maliban 
sa nakakatanggap ng malinaw na kaalaman tungkol sa 
Islam, kaya ang mga baliw at mga walang kakayahan sa 
paghahanap ng katotohanan ay susubukan sa muling 
pagkabuhay sa takdang araw ng paghuhukom. Ang 
sinumang pumasa sa pagsubok na iyon ay mapupunta sa 
langit ngunit ang hindi ay sa impiyemo. 



Tanong: 



Kapag patay na ang tao tumitigil na ba ang kanyang 
tungkulin hanggang sa araw ng muling pagkabuhay? 



Sagot. 



Hindi, sapagkat sa pagkamatay ng tao ang kanyang katawan 
ay nabubulok ngunit ang kanyang kaluluwa ay mananatiling 
buhay. Kapag siya ay mapaniwalain at gumagawa ng 
kabutihan sa kanyang buhay siya ay nasa kasiyahan 
matapos itong mamatay ngunit kapag siya ay hindi 
naniniwala at sumusuway sa utos ng Diyos, ang kanyang 
kaluluwa ay makakaranas ng paghihirap. 



Tanong: 



Sagot: 



Ano ang tawag sa mundo pagkatapos ng ating buhay bago 
mangyayari ang muling pagkabuhay? 



Ang tawag nito ay "Barzakh". Sa ganitong paraan, ang tao 
mula sa Simula hanggang sa katapusan ay makakatagpo ng 
anim na mundo: 



19 



Ano ang Islam? 

1. Ang mundo bago ang mga tao, ang bawat tao ay 
nagmula sa alikabok, at naging halaman o hayop, at 
kapag kinain ito ng tao saka mabubuo ang kanyang 
binhi. 

2. Ang mundo ng sangkatauhan, na nagmula sa paglalagay 
ng binhi sa bahay-bata ng isang ina hanggang sa ito ay 
mailuwal na isang buhay. 

3. Ang mundong pangkatawan, kung ano tayo sa 
kasalukuyan na may obligasyong ginagampanan.Kung 
paano natin ginagampanan ang ating obligasyon at 
tungkulin na nagpapasya ng ating kapalaran. 

4. Ang mundo ng Barzakh. 

5. Ang mundo ng muling pagkabuhay (Araw ng 
pagbabayad) na tumatagal ayon sa Koran ng limampung 
libong taon. 

6. Ang huling mundo ay ang paraiso o impiyemo. 

Tanong: 

May katibayan ba para sa kaligtasan ng kaluluwa? 



Sagot: 



Ang kaligtasan ng kaluluwa ay naging malawakang aralin at 
may natatanging kurso na nagsipaglabasan sa mga 
kanluraning bansa at maging kahit saan. Ang aklat ni Abu 
Madyan, at iba pang mga gawa na naisulat tungkol sa 
kaluluwa at espiritu, ang pagtawag ng mga kaluluwa, 
panaginip at kababalaghang pangyayari ay maaari ding 
batayan. 



20 



Ang mga pangunahing paniniwala ng Islam 

Ito ay mula sa pagsubok at nakikitang kuru-kuro pero galing 
sa pilosopiya at anggulong naririnig na may napakaraming 
katibayan tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa sa muling 
pagkabuhay na pinatunayan sa aklat ng pilosopiyang Islam. 

PARAISO 

Tanong: 

Ano ang paraiso? 



Sagot: 



Ang paraiso ay isang lugar na inihanda ng Panginoon para 
sa mga mananampalataya na gumagawa ng kabutihan at 
kung saan dito pumapasok ang tao matapos bumalik muli 
ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan nang ito'y buhay 
pa. 

Sa paraiso, may iba't ibang kaligayahan; mga hardin at mga 
mansiyon at tunay na simoy ng hangin, kasiyahan, malilinis 
na mga asawa, masasarap na pagkain at malalasang inumin. 

Kapag ang tao ay pumasok sa paraiso, siya ay manananatili 
raagpakailanman at doon walang kahit na anumang 
kaguluhan sa buhay ng tao tulad ng kahirapan, sakit, pagod, 
pagseselos, labis na pagdurusa, hapis, kawalang-kakayahan, 
gutom, walang damit, uhaw, kalungkutan, poot, at malaking 
poot. Ang mga naninirahan sa paraiso ay mananatiling bata 
habangbuhay, na makapagpapasaya at napakasaya. 

Ang paraiso ay malawak at napakalaki, kaya't ang bawat tao 
ay binigyan ng palasyo na mas malaki pa sa buong mundo. 
Sila ay mamumuno kasama ng mga anghel, at higit sa lahat 



21 



Ano ang Islam? 

ng biyaya ay ang Panginoon na malulugod sa kanya: "Higit 
sa lahat iyong maka-Diyos na kaligayahan" [9:72]. 

Sa ganitong paraan, pananagutan ng tao hanggang sa 
katapusan ng kanyang buhay na magsumikap para sa lugar 
na yon, na nakukuha niya sa mundo kung anong sapat sa 
kanya at hindi susuway sa Panginoon, upang hindi mawala 
ang walang hanggan at walang katapusang gantimpala. 

IMPIYERNO 

Tanong: 

Ano ang impiyemo? 



Sagot: 



Ang impiyemo ay ang kasalungat ng paraiso. Ito ang lugar 
na ginawa ng Panginoon para sa mga hindi naniniwala at 
sumusuway at umiiral dito ang pangkatawan at 
pangkaisipan na pagpapahirap. Ang nilalang sa impiyemo 
ay naisa kalagayan ng pagtitiis sa matinding kahirapan at 
parusa, at tanikalang apoy hindi kailanman mamamatay. 
Dito din, ang tao ay hinahamak at mababa, at itinalaga na 
ng Panginoon na ang sinumang itatapon sa apoy ay habang 
panahong dadanasin ang sakit nang hindi mamamatay: 
"Habang ang kanilang balat ay patuloy na nadadarang sa 
apoy at ito ay napapalitan ng bagong balat" [4:56]. 

Samakatuwid, obligasyon ng tao na magsumikap ng buong 
lakas sa mundong ito nang hindi ito mapunta sa impiyemo. 
Ang lugar na iyon ay para lamang sa mga suwail, sinabi ng 
Panginoon: "Kapag sila ay naibalik [sa mundo], kanilang 
ibabalik muli kung anong ipinagbabawal" [6:28]. 



22 



Ang mga pangunahing paniniwala ng Islam 
ANG ARAW NG PAGHUHUKOM 
Tanong: 

Ano ang Araw ng Paghuhukom? 



Sagot: 



Matapos mamatay ang isang tao ito ay mananatili nang 
matagal sa Barzakh at pagkatapos, siya ay bubuhayin ng 
Panginoon para sa Kanyang paghuhukom. Doon lahat ng 
nilikhang may buhay ay magtitipun-tipon at bawat isa 
bibigyan ng kani-kaniyang aklat ng buhay kung saan 
nakasulat doon ang kanyang mga kabutihan at masasamang 
gawain. "Kung kaya't, kahit pinakamaliit na butil ng 
kabutihan ay makikita. At kapag silay bumalik ( sa mundo) 
sila ay panunumbalikin sa kung saan sila'y pinagbawalan" 
[99:7,8]. 

Kapag nakita na niya ang kanyang mga tala ng mga gawain 
at nakita nito ang lahat ng kanyang kilos, sekreto man o 
lantad, ay nakasulat doon, at kahit isipin at mga 
pangangamba ng puso ay hindi nawala, siya'y magugulat at 
magwiwika ng, "Ah! sa aba sa atin! Anong uri ng aklat ito! 
Hindi inalis kahit na pinakamaliit ni pinakamalaking bagay 
datapuwat may bilang pa (lahat)" [18:49]. 

Pagkatapos, ang pagtitimbang ay pasisimulan na, ang mga 
propeta at ang kanilang mga tagasunod at ang mga martir ay 
tatayo upang mamagitan sa pagsubok at paghuhukom: Ang 
sinumang tunay na sumampalataya at gumagawa ng 
kabutihan, sila ay mapupunta sa paraiso, at tulad ng 
nabanggit, sa araw ng muling pagkabuhay ay katumbas ng 
limampung libong taon. 



23 



Ano ang Islam? 
ANG KATARUNGAN NG PANGINOON 



Tanong: 



Anu-ano pa ang mga natitirang paniniwalang napakahalaga 
sa Islam? 



Sagot: 

Ang mga ito ay katarungan; ang pagiging Imam; qadd 1 at 
qadar; pagpipilit o malayang pagpipili. 

Tanong: 

Ano ang kahulugan ng katarungan? 



Sagot: 



Ang ibig sabahin ng katarungan ay ang Panginoon ay 
pantay at makatarungan sa sinuman, at hindi gumagawa ng 
nakakahiyang kilos. Anumang kalupitan, pananakit at 
kasamaang nakikita natin sa mundo ay gawa ng tao. 
Halimbawa, kapag ang tao ay pumatay ng kapwa, ang 
pagpatay ay masamang gawain at ang hindi makatarungan 
na ginawa ng tao, hindi ng Panginoon. 



Tanong: 



Makatotohanan na ang mabalasik na kilos na nagawa ng 
isang tao sa kanyang kapwa ay hindi nagmumula sa Diyos, 
ngunit paano naman ang likas na mga sakuna tulad ng baha, 
bagyo, lindol, sakit, at iba pa na walang kinalaman ang tao, 
at kung saan, ito ay nagiging sanhi sa pagkamatay at 
kahirapan ng mga inosenteng nilalang? 



24 



Ang mga pangunahing paniniwala ng Islam 
Sagot: 

Ang mga bagay na ito ay naipapaliwanag ng ganito: Sa 
mga makasalanan, ito ay kapamsahan, at sa mga inosente 
ito'y babala, at sila ay magbabayad sa kabilang-buhay. 

PAGIGING IMAM 

Tanong: 

Ano ang pagiging Imam? 

Sagot: 

Ang kahulugan ng pagiging Imam ay pinakadakila sa lahat 
ng mga Propeta, si Muhammad (ang pagpapala ng 
Panginoon at kapayapaan nawa'y sumakanya at sa kanyang 
kapamilya). Itinalaga ang kautusan ng dakilang Panginoon 
sa kanyang tagasunod na papalit sa kanyang tungkulin 
matapos ng kanyang pagkamatay upang gumabay sa mga 
tao at ipakita sa kanila ang tamang daan. May 
labindalawang bilang ng mga Imam, ayon sa pagkakasunud- 
sunod. 

Tanong: 

Sinu-sino ang 12 mga Imam? 
Sagot: 

1 . Imam ' Ali, Amir Al-Mu'minin 

2. Imam Al-Hasan 

3. Imam Al-Husayn 



25 



Ano ang Islam? 

4. Imam Zayn Al-'Abidin 

5. Imam Muhammad Al-Baqir 

6. Imam Ja'far Al-Sadiq 

7. Imam Musa Al-Kadhim 

8. Imam 'AH Al-Rida 

9. Imam Muhammad Al-Jawad 

10. Imam 'AH Al-Hadi 

11. Imam Hasan Al-'Askari 

12. Imam Al-Hujja Al-Mahdi 
Tanong: 



Anu-ano ang kanilang mga katangian? 



Sagot: 



Ang mga Imam, tulad ni Propetang Muhammad at kanyang 
anak na si Fatima Al-Zahra', ay inilalayo ng Panginoon sa 
pagkakasala at sila ay itinuring na may pinakamataas na 
katangian at kabanalan. Ang pagkakaiba ni Propetang 
Muhammad sa mga Imam ang mga propeta ay tumatanggap 
ng tuwirang rebelasyon mula sa Panginoon na kung saan 
wala nito ang mga Imam. 

Tanong: 

Ano kaibahan ng dakilang manunuklas sa manlilikha? 



26 



Ang mga pangunahing paniniwala ng Islam 
Sagot: 

Bukod sa katotohanang sila ay sugo ng Panginoon (khulafa 
'Allah) sa mundo at lamang pa sa mga tao, sila din ay 
gumagabay sa maligayang bnhay at sumusunod sa tamang 
pamumuhay at katotohanan sa buhay. Ipinakikita din nila 
ang tamang daan tungo sa totoong buhay upang sundin ng 
mga tao, sila ay nakakatamasa ng kaligayahan sa mundo 
bago pa man ang hinaharap. Hindi ba makatwiran na ang 
sinumang may ganyang nakamit na pamumuhay ayjtnay 
pinakamataas na katayuan kaysa sa nagpakilala ng pang- 
ilaw o bagong gamit ng paglalakbay? 

Tanong: 

Ipaliwanag ang karangalan at pagkakaiba. 



Sagot: 



Ang buhay na matiwasay at maligaya, bago ang lahat, ay 
nakasalalay sa kapayapaan at katiwasayan, sa kalayaan, sa 
kagustuhan, kaalaman, kalusugan at kabanalan. Sa kabilang 
dako, ang digmaan, kahirapan at kamangmangan, sakit, 
krimen at kasamaan sa lahat ng bagay, ay nagbubunga ng 
kahirapan. Ikalawa, ito ay nakasalalay na rin sa ibang salik 
na nagbibigay kaginhawaan sa buhay tulad ng eroplano sa 
paglalakbay, elektrisidad sa pagpapailaw at mga elebetor sa 
pag-akyat sa matataas na gusali. Ang mga paraang ito ay 
nakapagpapagaan sa pamumuhay na dati rati hayop ang 
ginagamit bilang transportasyon at kandila lang ang pang- 
ilaw, at iba pa.Malinaw na ang mga bagay na ito hindi 
lamang paraan para sa kapakanan at kaunlaran ng buhay ng 
tao, maliban sa ito ay magbibigay ng kasiyahan at 
kasaganaan. Ang mas nakakabuti, pagkakaroon ng 
kapayapaan kahit gumagamit ng kandila upang makakita o 



27 



Ano ang Islam? 

mayroong elektrisidad ngunit digmaan at karahasang 
pampulitika ang nagiging salot? 

Nilinaw ng mga Propeta at mga Imam sa mga tao ang daan 
sa masaganang buhay ang pinakamahalaga. Kaya't, isang 
kamalian ang paghahambing ng katangian ninuman sa 
kanilang kabanalan maging siya man ay manlilikha o 
siyentipiko. 



Tanong: 



Tama ba ang paniniwala ng mga Muslim na ang 
panglabindalawang Imam, na si Al-Mahdi ay buhay pa? 
Kung totoo, ano ang ginagawa nito? 



Sagot: 



Oo. Ang tapat na Propeta at mga Imam ay tumestigd na siya 
ay buhay pa at lalabas sa katapusan ng panahon at pupunuin 
ang mundo ng katarungan matapos mangibabaw ang 
kalupitan. Siya ay magpapanatili ng kapayapaan kahit saan, 
at kaginhawaan, kaalaman, kalusugan, at tamang 
pamumuhay ng may kabanalan na magpapabago sa mundo 
bilang munting paraiso. 



Tanong: 



Maaari bang magkaroon ng ganoon kahabang buhay ang 
kahit na sino? 



Sagot: 



Talagang maaari, sapagkat sa kasaysayan may mga taong 
nabuhay ng ilang siglo. Gayundin, sa makabagong 
kaalaman ay pinatunayan ang posibilidad ng kaligtasan. 



28 



Ang mga pangunahing paniniwala ng Islam 

Karamihan sa kanluranin na nagsaliksik hanggang ngayon 
ay umabot din sa ganitong hangganan. At higit sa lahat ng 
ito, makatotohanan na ang Panginoon ay ang may lubos na 
Makapangyarihan. 

Tanong: 

Ano ang kahulugan ng qada ' at qadar? 



Sagot: 



Tulad ng inhinyero na gumagawa ng piano ng gusali na 
pinaglalaanan ng kinakailangang kagamitan at kasangkapan, 
at nagbibigay sa mga manggagawang kailangan ng'utos 
para magawa ang trabaho tulad din ng Panginoon, Siya ay 
may piano para dito sa mundo na tinatawag na qadar. 

Pagkatapos, Siya ay nagbigay din ng kagamitan at mga 
kasangkapan upang maisagawa ang trabaho, ito ay ang 
qada': inutusan Niya ang mga tao na gumawa ng kabutihan 
at pinagbawalan itong gumawa ng masasama kaya't ang 
sinumang gumagawa ng mabuti ay pinagpapala. At ang 
sinumang gumagawa ng masama ay pinarurusanan. 

Ang Diyos ay nagsabi sa Banal na Koran; " Kapag ikaw ay 
gagawa ng mabuti, gumawa ng mabuti [lamang] para sa 
iyong sarili, ngunit kung ika'y nagkasala yao'y laban sa 
iyong sarili". [17:7]. 



Tanong: 



Ano ang kahulugan ng jabr at ikhtiyar: pagpipilit at 
pagkukusa? Ang tao ba ay pinipilit sa kanyang kilos o 
mayroon itong kalayaan? 



29 



Ano ang Islam? 
Sagot: 

Ang jabr ay kasalungat ng ikhtiyar. Halimbawa, ang 
malusog na tao ay malayang naigagalaw ang mga kamay 
habang ang kamay na napinsala ng pangangaligkig na 
karamdaman ay hindi kinukusa. 

Ang tao ay may kalayaang pumili ng kanyang kilos: 
maaaring gumawa ng mabuti o masama ayon sa kanyang 
nais. Gayunpaman, ang ^ao ay walang kalayaang pumili ng 
pagiging lalaki o babae, puti o itim, maganda o pangit, at 
ibapa. 

Tanong: 

Ang Panginoon ba ay kasangkot sa lahat ng kilos ng tao? 



Sagot: 



Oo, at ang kahulugan nito ay: ang pamamaraan at ang mga 
kasangkapan ay mula sa Panginoon at ang gawa sa tao. 
Halimbawa, kapag may gagawa ng bahay, ang mga 
manggagawa, kakayahan ng mga kontraktor, ang lupa kung 
saan itatayo ang bahay, at ang mga gagamiting kasangkapan 
ay gawa ng Panginoon at ang totoong paraan sa paggawa ng 
bahay ay nasa tao. Kung gayon, nasa tao ang gawa. Kapag 
siya ay gumawa ng kabutihan, pagdarasal, halimbawa, siya 
ay karapat-dapat gantimpalaan ngunit kapag siya ay 
gumagawa ng masama tulad ng pangangaliwa, siya ay dapat 
maparusahan. 



30 



Mga katangian ng aral at mga mithiin ng Islam 

3- MGA KATANGIAN NG ARAL AT MGA MITHIIN NG 
ISLAM 

Tanong: 

Anu-ano ang mga moral na katangian o kaugalian? 

Sagot: 

Ito ay may dalawang uri: ang may kaugnayan sa puso; ang 
may kaugnayan sa bahagi ng katawan at ang mga bisig. 

Tanong: 

Magbigay ng halimbawa sa bawat uri nito. 

Sagot. 

Ang mga moral na katangian na may kaugnayan sa puso 
ay, halimbawa, malambot na puso o kabaligtaran nito, ang 
pagseselos, at ang halimbawa ng katangiang may 
kaugnayan sa bahagi ng katawan ay ang 
pagkamakatotohanan o kasinungalingan. 

Tanong: 

Ang moral na katangian, sa kabuuan, ay maaaring mahahati 
sa ilang bahagi? 

Sagot: 

Sa kabuuan ito ay mahahati sa dalawang uri: 

1. Mabuting moral na katangian o mga kabutihan, na 
nasa tao ay kapuri-puri. 



31 



Ano ang Islam? 

2. Masamang moral na katangian, o mga bisyo na 
nasa tao ay nakakarimarim. 
Tanong: 

Ano ang tungkulin ng tao hinggil sa moral na mga 
tuntunin? 



Sagot: 



Ang tao ay may pananagutan na palamutian ang kanyang 
sarili ng "mga kabutihang-asal" at iwasan ang masamang 
hilig, sapagkat ang kabutihang-asal ay kawalang-mali at 
ang masamang hilig ay mga kakulangan. Likas sa tao 
maghanap ng katumpakan kawalang-mali at inilalayo ang 
sarili sa mga kapintasan. 



Tanong: 



Maaari bang magpakabuti ang tao at ilayo ang sarili sa mga 
masamang hilig? 



Sagot: 



Oo, ito ay maaari sapagkat ang kaluluwa ng tao ay tulad ng 
puting papel na tumatanggap ng anumang kulay. Ang isang 
bagay lang, na mahirap magpasailalim sa utos ng kaluluwa 
sapagkat nangangailangan ito ng masunuring katangian, 
lalo na kapag hinggil sa pagkakaroon ng kabutihan, 
nangangailangan ito ng walang-patid na pag-iingat 
hanggang ang kapuri-puring katangian ay magiging likas sa 
tao. Kapag ang katangiang ito ay naitanim sa kaluluwa ng 
tao, lalaki man o babae siya ay walang magagawa kundi 
gumawa nang mabuti ng walang paghihirap. 



32 



Mga katangian ng aral at mga mithiin ng Islam 

Ang kaluluwa, pagdating sa tuntuning pangmoral, ay tulad 
din ng tao kung nais niyang matuto o gumawa ng mga 
bagay. Ang tao ay dapat matuto at gamitin lagi ang 
kanyang nalalaman upang maging magaling o masanay na 
kusa at walang kahirapan na gawin ang kanyang tungkulin, 
sa ganoong paraan, ang tao ay makakakuha ng kabutihan. 

Tanong: 

Magbigay ng halimbawa nito. 



Sagot: 



Kapag may isang nais maging tapat siya ay dapat walang 
pagod na magsabi ng pawang katotohanan, palagi itong 
gagawin hanggang ang pagiging tapat ay bahagi na ng 
kanyang pagkatao. Gayundin ang ipinalalagay sa ibang 
katangiang karapat-dapat sa papuri na may higit na 
pagsubok para sa kaluluwa ng tao. 



Tanong: 



Sagot: 



Paano isinaalang-alang ng Islam ang pagkakaroon ng moral 
na mga alituntunin? 



Ang Islam ay walang humpay na nag-uutos sa mga tao na 
maging mabuti at nagbabawal sa kanila na gumawa ng mga 
kasamaan. 



Tanong: 



Ano ang nakukuha ng sarili sa paggawa ng kabutihan at 
paglayo sa mga masasamang bagay? 



33 



Sagot: 



Ano ang Islam? 



Ang kabaitan at mga kabutihang-gawa ay parehas 
nakakapagpakinabang sa indibiduwal at lipunan, 
kasalungat nito ay ang paggawa ng masasamang bagay na 
nakapagdudulot ng kapahamakan sa indibiduwal at lipunan. 
Halimbawa, ang gawain na ito mismo ay katangiaan na 
nagtutulak sa tao na magsumikap upang guminhawa at 
kaalinsabay nito ay humihikayat sa lipunan na higit na 
linangin, samantala ang matagal na pananatili na walang 
asenso at katamaran ay nakakasama sa tao at lipunan. At 
karaniwan itong nangyayari sa lahat ng katangiang-moral at 
masamang hilig. 



Tanong: 



Sagot: 



May iilang nagsabi na ang tuntuning pangmoral ay 
naglalarawan ng isang lipunan ay nahahati sa iba't ibang 
uri. Ito ba ay totoo? 



Hindi lahat. Tanungin natin ang pangkat na ito kung ang 
katarungan ba sa pagpapatupad ng batas ay anino lamang 
ng isang lipunan at kung gayon, kapag ang katangian ng 
lipunan ay mababago, ang kawalan ba ng katarungan ay 
magiging kahanga-hangang katangian? At ang pagtataksil 
laban sa bansa ay mag-iiba sa lipunan kapag may ibang uri 
ng lipunan ang dumating, ang pagtataksil ba ay alinsunod 
sa batas? Ang pagtatalong tulad nito ay magagamit din sa 
lahat ng ibang katangiang-moral. 

Ang kabutihan ay mananatiling kabutihan at ang pagiging 
hamak ay mananatiling hamak at ang mga ito ay walang- 



34 



Mga katangian ng aral at mga mithiin ng Islam 

kinalaman kung papaano ang lipunan ay sa takdang 
panahon o kung paano magbabago. 

Tanong: 

Anu-ano ang mga mabubuting moral na kaugalian? 
Sagot: 

Marami ang mabubuting moral na katangian. Babanggitin 
natin ang ilan sa mga ito: 

1- Katapatan sa Salita at Gawa: 

Ang tao ay dapat tapat sa kanyang sinasabi maging sa 
paggawa, at hindi salungat sa kanyang kilos ang kanyang 
pinaniniwalaan, tulad na lamang sa isang tao na 
nagpapalabas lamang o nagpapakitang-tao, magalang sa 
kapwa ngunit sa kanyang loob ay iba ang iniisip. Nararapat 
lamang na tapat ang tao sa kanyang kilos. Ibig sabihin nito, 
ang kanyang ginagawa ay hindi nagtatawag-pansin sa 
layunin nitong gagawin nang hindi naman talaga ito ang 
kanyang sadyang gawin. Dapat din niyang tuparin ang 
kanyang pangako at hindi sisira sa kanyang sinabi. Iwasan 
din ang pagkukunwari at paggawa ng bagay ng hindi sa 
kanya, at paggaya sa iba. Halimbawa, ang pagsuot ng 
punit-punit na damit upang isipin ng mga tao na siya ay 
mahirap ngunit ito pala ay nakaririwasa. 

2- Mapagkakatiwalaan sa Salita at Pag-uugali: 

Ang tao ay dapat tapat sa kanyang Panginoon at hindi siya 
dapat gumawa ng anumang kilos na nakakasama sa loob 
nito. Siya ay dapat tapat sa pakikipagkapwa at hindi 
mandaraya at dapat mapagkakatiwalaan sa mga gamit ng 



35 



Ano ang Islam? 

iba at hindi magtataksil sa kanilang tiwala. Dapat siyang 
kumilos ng kagalang-galang para sa kapurihan ng iba at 
huwag gagawa ng bagay na ipinagbabawal ng Panginoon. 

Ang kahalagahan nitong dalawang katangian, ang 
katapatan at pagtitiwala ay naipapakita sa hadith na isinalin 
mula sa Banal na Propeta at ng kanyang kapamilya at 
bilang isa sa mga tradisyon tulad ng, "Ang bawat propeta 
na ipinadala ng Panginoon ay pawang tapat sa kanilang 
sinasabi at mapagkakatiwalaan sa pakikitungo" 1 . 
Katunayan, ang tapat na tao at mapagkakatiwalaan ay 
minamahal ng kapwa at ng Panginoon at matagumpay sa 
kanyang ginagawa. Kataliwas sa sinungaling at hindi 
mapagkakatiwalaan na sumisira sa kanyang kinabukasan 
kahit na siya ay nakinabang sa kaunting panahon. 

3- Katapangan o Lakas ng loob: 

Ang tao ay dapat matapang at walang takot, at sa kanyang 
gawain hindi niya hinahayaan ang takot na lumapit sa 
kanya, sapagkat ang duwag ay laging nasa huli. Bawat 
propeta at tagapagbago ay nagtataglay ng ganitong 
katangian at ito ay nararapat lamang na ipakita kung paano 
ito nakakabuti. At kung wala, hindi nila nababago ang 
lipunan mula sa pagiging bulok patungong kabutihan at 
mula kasamaan tungo sa pag-unlad, sapagkat ang pagpuna 
sa ginagawa ng tao at sa kanilang ayaw marinig kahit na ito 
ay para sa kanilang kabutihan ay nangangailangan ng 
ganitong uri ng katapangan. 



1 Tingnan sa Usui al-Kqfi, Muhammad b. Ya'qub al-Kulayni (d.329/940), 

Beirut, 1995, pahina 111, na may dagdag, " ang maka-Diyos at ang 

hindi mabuti ay iisa (pareho)". 



36 



Mga katangian ng aral at mga mithiin ng Islam 

4- Kagandahang-loob: 

Sa lipunan laging mahirap at nangangailangang tao, at 
laging may mga pamamaraang nangangailangan din ng 
tulong, [Ang isang bukas-palad na nagbibigay] ang mga 
pundasyon ng lipunan na sa kanila'y nakasalalay ang pag- 
asa. Samakatuwid, ang tao ay dapat mapagbigay at kusang 
magbigay. Kapag ang isang tao ay mayaman, ang kanyang 
pagbibigay ay hindi kawalan sa kanya, at kapag siya ay 
katamtaman, ibig sabihin tinatanggap ang- kanyang 
kaunting kontribusyon. Ayon sa tanyag na kasabihan, 
"Ang pinakamagandang pagbibigay ay kung anumang kaya 
mong ibigay". 
Ayon sa sinabi ng makata: 

Kapag biniyayaan ka ng mundo hahatian mo ang 

iba bago ito mawala sa iyong pagkukuyom 

Kapag ang biyayang ito ay ibinigay sa iyo ang 

pagiging bukampalad ay hindi kawalan at kung ito 

ay mauubos, ikaw ay hindi maghihirap. 

5- Karangalan: 

Ang dangal ay isang kalagayan ng tao kung saan kanyang 
pinangangalagaan ang mga dapat protektahan at 
binabantayan tulad ng relihiyon, bansa, kapurihan, at iba pa 
na isa sa mga katangiang-moral. Kapag ang indibiduwal o 
lipunan ay mawawalan ng dangal ito ay malaking panganib 
sa kanilang sariling katangian. 

Katunayan, ang mga guro ng tuntuning moral ay 
pinaliwanag isa-isa ang tungkol sa ganitong bagay, lalo na 



37 



Ano ang Islam? 

sa mga bagay na nakakasama kapag pinaiiral ang 
karangalan ngunit iyan ay labas na sa saklaw ng aklat na 
ito. 

6- Pakikipagtulungan sa Paggawa ng Kabutihan: 

Ang buhay ay hindi hinubog ng iisa lamang, ngunit, ito ay 
pinagtutulungan ng bawat isa. Kapag malaki ang 
pagdadamayan at may pagtutulungan, higit na mabuti ang 
buhay at lalong uunlad ang lipunan. May iba't ibang uri ng 
pagtutulungan: sa pamamagitan ng sikap-intelektuwal, 
pera, trabaho, at iba pang paraan ng pagtutulungan bilang 
pamayanan. 

7- Pagsisikap at Kagalakan: 

Ang tao ay mahilig sa kaligayahan at kaginhawaan na isa 
sa mga kaaway ng kaunlaran at pagsulong at sanhi rin ng 
katamaran, pagiging batugan, paurong at kababaang isip. 
Kung kaya, ang tiyaga at trabaho ay mahalaga sa tao. Ang 
gawa ay nasa tao sapagkat ito ay katangian na 
makakatulong sa kanyang pagsulong sa lahat ng aspeto ng 
buhay. Ang sinumang hindi masipag at walang sikap ay 
walang duda na mananatiling paurong. Tulad nito, kahit na 
anong bansa kapag walang ganitong katangian ay nasa 
daang pababa. 

8- Pagkakabuo: 

Si Imam Amir al-Mu'minin (sumakanya nawa ang 
kapayapaan) ay nagwika, "Sa pamamagitan ng Panginoon, 



38 



Mga katangian ng aral at mga mithiin ng Islam 

aking hinihimok na ayusin ninyo ang inyong mga 
gawain". 1 

Kaunti lang ang panahon ng tao ngnnit ang mga tungkulin 
at responibilidad sa kanyang sarili, lipunan, kanyang 
kinabukasan sa mundo at sa kabilang-buhay ay 
napakarami. Kaya dapat na ayusin ang kanyang gawain ng 
mabuti at mabusisi. 

Sa ganitong paraan, kanyang dapat kuhanin ng halimbawa 
ang pangyayaring pambihira sa kalawakan. Lahat ay may 
natatanging sistema na kapag wala nito ay maaaring 
magkakagulo. Tulad din ng gobyerno o administrasyon na 
kapag walang sistema o paghahati-hati ng tungkulin at 
pananagutan ang lipunan ay babagsak sa kaguluhan 

9- Pagbabago: 

Sa gustuhin man o hindi ang mundo ay maaaring patungo 
sa kaguluhan. Maaaring alisin ng panahon ang bagong 
bagay at strain ang anumang nagawa sa dakong huli, pati 
na ang mga mapang-api at bulok na bansa at umaalipin sa 
mga mamamayan. Kung kaya't, ang tao ay dapat tumayo 
bilang tagapagbago, ayon sa kanyang kakayahan, mapabuti 
niya ang mundo bilang tirahan, gawing sibilisado ang mga 
mamamayan, mapapaunlad ang lipunan sa pamamagitan ng 
pagpapakilala ng pamamaraan na nakapagpapaunlad at 
nakakasulong, at magpapabago sa kalagayan na nawala sa 
ayos o naitiwali ng mga mang-aapi. 



1 Tingnan sa Nahj al-Balagha. ed.' Aziz-Allah al-Utaradi; Iran, ikalawang 
limbag 1995, pahina 362, "hinihikayat ko kayo pati na aking mga anak at 
kapamilya at ang mga nakakarinig ng aking salita na kayo'y matakot sa 
Diyos at ayusin ang inyong mga gawain"- mula sa huling testamento ni 'Ali 
(no.47). 



39 



Ano ang Islam? 

10- Kalinisan: 

Ang Banal na Propeta (ang pagpapala ng Panginoon at 
kapayapaan nawa'y sumakanya at sa kanyang kapamilya) 
ay nagsabi, "ang kalinisan ay bahagi ng pananampalataya". 

• Ang kalinisan ay may apat na uri: 

• Kalinisan sa pananalita, nangangahulugan na 
ang pananalita ng tao ay walang bibigkasing 
walang kabuluhan sa pag-uusap, 
pagsisinungaling, panghihimasok sa ibang tao 
at iba pa. 

• Kalinisan sa pag-uugali, ang hindi paggawa ng 
masama at malalaswang mga bagay. 

• Kalinisan sa bawat bahagi ng katawan sa 
paraang paglilinis ng mabuti, pag-aalis ng dumi 
at dungis, at paggamit ng mga pabango. 

• Kalinisan sa pananamit, pagkain at inumin, at 
iba pa. 

11- Kahinahunan: 

Ang tao ay dapat mahinahon sa kanyang mga gawain. 
Sapagkat ang labis na pagpapalayaw ay sanhi ng 
pagkahapo, samakatuwid, ito ay makakasira. Ang 
pagsasayang ay hindi nakapagpapaunlad at 
nakapagpapahina. Sinabi ng Panginoon sa Koran: 

"Kaya nga, kayo ay ginawa ko na bansang may 
kahinahunan" [2:143]. Halimbawa, kung ang ligtas na 
takbo ng sasakyan ay 100 kms bawat oras at ang 150 kms 



40 



Mga katangian ng aral at mga mithiin ng Islam 

bawat oras ay labis-labis at ang bilis na 50 kms bawat oras 
naman ay napakabagal. 

12- Katarungan: 

Sa lahat ng kanyang pakikisama, ang tao ay dapat pantay 
kahit na sa sarili, pamilya, o sa lipunan, kahit na siya ay 
hukom o pinuno ng isang bansa o ano pa man. Sa puso ng 
bawat tao, ang Panginoon ay naglagay ng panukat upang 
makilala ng tao ang hustisya at kawalang katarungan. Ang 
katarungan ay isa sa mga mahalagang katangiang moral at 
pansariling kaugalian kung kaya't naabot ng tao ang 
pinakamataas na antas ng espirituwalidad. 

13- Kahinahunan: 

Sa pamamagitan ng katangiang ito, naisasaayos ng tao ang 
kanyang mga gawain ayon sa karunungan at kawastuan, at 
pagbibigay-pansin sa mga pansariling bagay: pagbibigay at 
pagtanggap, pagpapalaki ng mga anak, pakikisalamuha sa 
mga tao, at kapag siya ay tagapamahala ng isang negosyo o 
anuman, dapat marunong magpatakbo nito; tulad din sa 
lahat ng kanyang mga gawain, maging pansarili ay 
naaapektuhan ang lipunan sa kabuuan, maging relihiyon 
man o makamundo at iba pa. 

14- Pagiging Magiliw at Kaibig-ibig na Pag-uugali: 

Ibig sabihin nito makikipag-usap ang tao nang mabuti at 
panatilihin ang kaaya-ayang pagsang-ayon maging ito ay sa 
pamilya at kamag-anak, kapitbahay, kasamahan sa trabaho, 
at kahit na sino. Dapat kanyang sikapin na magkaroon ng 
kaibigan sa pamamagitan ng pagpapalitan ng dalaw at 
pagbibigay ng regalo, at pakikisama sa tuwa at kalungkutan 



41 



Ano ang Islam? 

ng ibang tao, pagpapatawad sa nagkakasala sa kanya at 
paghingi ng tawad sa kanyang nasasaktan. 

15- Pagkabanal: 

Ang tao ay dapat may takot sa Panginoon sa lahat ng 
panahon at sa lahat ng kanyang ginagawa. Hindi siya dapat 
gumawa ng bagay na hindi nakakasiya sa Panginoon 
sapagkat hindi rin siya mananatili dito sa mundo. Siya ay 
mamamatay at pagkatapos kapag siya ay nakagawa ng 
kabutihan siya ay makakatanggap ng pagpapala ngunit 
kapag gumagawa siya ng masama siya ay mapaparusahan. 

Karagdagan nito, ang kabanalan ay isa sa mga mabuting 
paraan upang ang indibiduwal at ang lipunan ay 
magtagumpay dito sa mundo. 

16- Karunungan: 

Hindi, pero ang kaunting kaalaman: sa kabilang dako, 
ayon sa Banal na Propeta ng Islam, 
" Hanapin ang karunungan mula pagkabata hanggang sa 
libingan". Sa pamamagitan ng karunungan, itinaas ng 
Makapangyarihang Diyos ang katayuan ng tao sa Kanyang 
paningin at ayon sa sinabi Niya sa Koran, "Si Allah ay 
masisiyahan sa sinumang naniniwala, at ang mga nabigyan 
ng karunungan, ay nasa mataas na antas" [58:1 1]. Si Amir 
all-Mu'minin 'Ali (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay 
nagwika: 'Ang halaga ng isang tao ay kung ano ang 
kanyang nalalaman" 1 . 



Nahj al- balagha, hikma no.78. pahina 419. 

42 



Mga katangian ng aral at mga mithiin ng Islam 

17- Pagkamaibigin at Pagkakaibigan: 

Ang tao ay ginawa na mapagkapwa kaya kapag lalo itong 
nakikisalamuha sa kanyang kapwa, lalo ring nakikita ang 
natatagong kabutihan nito sa lipunan na kanyang 
kinabibilangan, at ito rin ay nakikita kapag ang isang tao ay 
nagmamahal sa kanyang kapwa at umaayon ang bawat isa 
sa diwa ng pagkakaibigan. Samakatuwid, mababasa sa 
hadith: " Ang isang mananampalataya ay magiliw sa 
kapwa, gayundin ang kapwa sa kanya, at walang dapat 
ipupuri sa taong hindi nagmahal ng kanyang kapwa kung 
kaya't siya mismo ay hindi makakatanggap ng 
pagmamahal" 1 . 

18- Karangalan: 

Ito ay laging pinapangarap, kung kaya ang tao ay 
nakakalamang sa iba. 

Ang makata ay pumuri sa Propeta (ang pagpapala ng 
Panginoon at kapayapaan nawa'y sumakanya at sa kanyang 
kapamilya) ay nagwika: 

Ang mangarap ay walang kasukdulan gaano man ito 
kalaki, 

At ang munting pangarap ay higit na kahanga-hanga kaysa 
sapanahon nito. 



1 Kara al-'ummal, tomol, ph.141, hadith 678; p.142, hadith 679 para sa 
kaparehang bersyon; ang ikalawa sa nabanggit ay may karugtong, "... ang 
pinakamabuting tao ay may mas maraming nagawa para sa kapwa". 



43 



Ano ang Islam? 
19- Pagtitiyaga: 

Ang tao ay palaging may kaakibat na mga suliranin lalo na 
kapag nagsumikap itong mapaunlad ang lipunan at 
nangangarap na maghanapbuhay para sa kabutihan ng 
lahat. Kaya't kapag hinamon mo ang kamalasan at 
nagpatuloy pa rin sa kanyang trabaho, siya ay 
magtatagumpay ngunit kung hindi, siya ay mapapabilang 
sa mga talunan. Ang Panginoon ay nagsabi: "Katunayan, 
ang mga nagsasabi na, 'Ang aming Panginoon ay si Allah', 
at sila'y matatag na tatayo, ang angel sa kanila ay bababa 
[at magsasabi], 'huwag kang matakot, ni 
magdalamhati " [4 1 :30]. 

20-Pagsunod sa pinakamataas na saligan sa 
pakikitungo sa iba: 

Gaya halimbawa ng pagiging mapagkumbaba, na hindi 
mayabang, walang kapalaluan, pagkamahinahon at hindi 
kaagad nagagalit. Pagkakaroon ng pasensya at hindi 
madaling mainis, paggawa ng mabuti sa kapwa at hindi 
nagdadalawang-isip na maglingkod sa kapwa, at iba pa. 

Maraming mga katangiang moral na nabanggit ang mga 
pantas ng tuntuning pangmoral sa kanilang aklat na may 
maraming bilang ng taludtod mula sa Koran at hadith ng 
Banal na Propeta at tunay na mga Imam. 



44 



Ang pamumuhay ng Islam 
4- ANG PAMUMUHAY NG ISLAM 
Tanong: 

Ano ang kahulugan ng pamumuhay Islam? 



Sagot: 



Ang pamumuhay ng Islam ay nag-uugnay sa iba't ibang gawain 
sa buhay ng tao, ngunit, binibigyang-pansin nito ang bagay na 
maaaring magbigay-buhay o magpahina ng loob subalit ang mga 
ito ay wala sa kaurian ng pagpipilit o pagbabawal. 

Ang ganitong uri o paraan ng pamumuhay ay nakatutulong nang 
malaki sa indibiduwal at lipunan sa kasalukuyan at sa susunod 
pang henerasyon. 



Tanongx 



Kung ito ay nakapagpataas ng espirituwal na pag-unlad ng tao, 
bakit hindi ginawang sapilitan ng Islam? 



Sagot'. 



Sapagkat natanto ng Islam na ang tao ay nilikhang likas na 
mahina at ayaw nitong mapagod sa maraming pamantayan o 
batas. Kung kaya'y, ginawa lang itong sapilitan sa kung ano ang 
mahalaga sa kanyang relihiyon at sa kanyang buhay at ang hindi 
mahahalagang bagay ay nasa kanya na kung nais niyang gawin 
ang mga iyon, kung ayaw naman ay hindi na niya ito dapat 
gawin. Ang Islam ay nagbigay ng pamamaraan tungkol sa mga 
bagay na pinagtibay o hindi upang ang sino man na may matatag 
na katangian na naghahanap ng ikasusulong at kabutihan para sa 



45 



Ano ang Islam? 

kanilang sarili at sa lipunan sa kabuuan ay dapat kumilos ng ayon 
dito. 



Tanong: 



Maaari bang bigyan nyo kami ng halimbawa ng kaugaliang Islam 
o pamumuhay Islam? 



Sagot: 



Ang pamumuhay Islam ay may napakaraming aspeto ngunit ating 
ibibigay ang mga pangunahing aspeto ng kaugaliang Islam na 
may kaugnayan sa mga sumusunod na paksa: 

1. Ano ang gagawin ng babae kapag nais siyang pakasalan ng 
lalaki, at gayon din naman ang lalaki sa babae. Saklaw ng 
paksang ito ang pagsaalang-alang tungkol sa relihiyon, mga 
kaugalian, pisikal, pera, pamilya, at katandaan. 

2. Ang seremonya ng kasal, dote, ang mahalagang bahagi ng 
pag-aasawa, kung paano magtuturingan ang mag-asawa sa 
isa't isa, ang paghihintay matapos ang diborsiyo (ang 'idda), 
at pagiging biyuda. 

3 . Pagdadalang-tao, pagpapasuso at pagpapalaki ng mga anak. 

4. Tungkulin na may kaugnayan sa trabaho (ng mag-asaWa) sa 
loob at labas ng tahanan. 

5. Pamantayan sa pananamit na may kaugnayan sa tela, kulay, 
tabas at bilang ng mga damit. 

6. Ang buhok, bigote, kilay at buhok sa iba pang bahagi ng 
katawan, tungkol sa pagsusuklay, paglalagay ng langis, 



46 



Ang pamumuhay ng Islam 

paggupit, at pagpapaganda, pag-aalis at pagbunot ng buhok, 
pagtitina at pagkukulay nito. 

7. Ang mga alituntunin sa pag-aalaga at pagbabantay sa katawan 
sa pamamagitan ng paglagay ng langis, paghahagod ng balat 
at pag-eehersisyo. 

8. Pagkain at pag-inom. 

9. Paggising, pagtulog, paghiga at pag-unat ng katawan. 

10. Paglalagay ng kohl (antimony) sa mga mata, pagsisipilyo ng 
ngipin, paggamit ng palitong pantinga o dental floss, 
pagpapabango ng bibig at ng buong katawan. 

11. Paglabas-masok sa banyo o palikuran, paggamit ng tubig na 
ipanlilinis sa sarili, pag-alis ng dumi o pagbabawas at 
pagsusuot ng panligo. 

12. Pakikisalamuha sa isa't isa at ang pagbati ang unang paksa sa 
mga pagtitipon, pagbibigay ng lugar sa iba, at pagpili ng 
tamang salita, mata at tainga mula sa hindi kaaya-ayang 
ugali, tulad ng pagbubulong sa tainga ng iba; ang walang 
kabuluhang pag-uusap; ang paggamit ng magagalang na 
salita sa pakikipagkita sa iba at iwasan ang kasagwaan, at 
umupo nang maayos. 

13. Ang pagkain at ang paraan ng pagkain na may kasama; 
paghuhugas ng mga kamay bago at matapos kumain; ang 
pagkain kapag nagugutom lamang at pagpigil kapag busog 
na; pag-upo nang maayos sa hapag kainan; ang pagsalo 
muna ng lahat ng maaalat at magsabi ng bismillahi- 
rrahmani-rrahhim (sa ngalan ng Panginoon, ang 
Pinakamaunawain, at Pinakamahabagin) sa pagsisimula ng 



47 



Ano ang Islam? 

pagkain o bago kumain,at magsabi ng, al-hamdulillahi Rabb 
al-'alamin (purihin ang Panginoon, ang Diyos ng 
sansinukob), o kahit anong salitang makapagpapahayag ng 
pasasalamat sa Diyos sa katapusan. 

14. Pag-inom ng tubig: na maaaring nakatayo o nakaupo; 
paglagok ng tubig o pagsipsip nito; ang tamang oras ng pag- 



mom. 



1 5. Paghahanapbuhay at pakikipagkalakal. 

16. Pagsasaka. 

17. Pagpapanatili ng kalusugan: mga pamamaraan ng pag-iwas 
sa sakit at mabisang panlunas. 

18. Pagtuturo at pagkatuto; mga tungkulin ng guro at ng kanyang 
mag-aaral, pagkatha, pagsusulat at pagsasaulo ng mga aralin. 

19. Mga kasunduang pangkalakalan; pagbibili at pagbebenta, 
pag-uupa at pagasasanla ng mga gamit o bagay. 

20. Pagbili ng manukan at mga ibon at kung paano ang tamang 
pangangalaga sa mga ito. 

21. Pagpapanitili ng kalinisan sa paligid ng bahay at kung paano 
ang tamang pag-aayos ng bahay, ng mga silid, at iba pa. 

22. Matamo ang paghahayupan at iba pang mga hayop, 
pagpapainom at pagpapakain sa kanila, pagpasapasan nito ng 
mga gamit at pag-aalaga. 

23. Paggawa ng mga gusali. 



48 



Ang pamumuhay ng Islam 

24. Pagpapalapad ng mga daan, paghuhukay ng mga balon, 
pagbubukas ng mga kanal, at mga ilog. 

25. Pakikinabang sa mga nakatagong pinagkukunang-yaman ng 
mundo: mina, mga kayamanang natitipon ( sa dagat at lupa). 

26. Pag-uugali kapag naglalakbay o pagtigil sa isang lugar. 

27. Ang naiatas na paraan sa pagkatay ng hayop. 

28. Ang paghahatol sa mga krimen at pagbabayad- pinsala at 
mga bagay na may kaugnayan sa hukom, mga saksi, 
pagsusulat ng paglilitis sa hukuman, mga dokumentong 
magpapatunay ng pahayag, pagsasaayos ng hukuman at 
pagdinig ng malayang kuru-kuro. 

29. Pagsusuot ng ginto at alahas at pagtingin sa salamin. 

30. Paggamit ng palikuran nang nakatingkayad o nakaupo, kung 
ano ang dapat sabihin bago o matapos ang pagbabawas. 

31. Pakikihalubilo sa mga kamag-anak at sa mga tao, sa 
pangkalahatan; pakikipag-kamay at iba pa. 

32. Pagpapanatili ng kapayapaan at pagpapatibay ng kasunduang 
pangkapayapaan; digmaan at pagsalakay ng kalaban. 

33. Pagsakay at pagbaba ng sasakyan, at iba pang tulad nito, 
pagkikita ng hindi sinasadya sa gitna ng daan, pagsama sa 
kaibigan sa paglalakbay. 

34. Isang taong malapit nang sumakabilang-buhay, kapag may 
namatay, may prusisyon sa paglilibing, ang libingan, ang 
pagluluksa, at iba pa. 



49 



Ano ang Islam? 

35. Kung paano ituring ng malakas na tao ang may sakit. 

36. Pagiging mayaman at mahirap. 

37. Pagsasabi sa iba tungkol sa Islam at ang paggabay sa kanila 
patungo sa katotohanan. 

38. Kung paano ang tagapagpasya, mga relihiyosong pantas, 
ministro o pari, Imam ng moske at iba pang tao na may 
kapangyarihan ay dapat kumilos. 

39. Paggawa ng nais, mga bagay na may kaugnayan sa 
pagpaparusa at makatwirang paghihiganti. 

40. Pananalangin sa Panginoon, ang limang beses na araw-araw 
na ritwal na pagdarasal, at iba pang pagsamba at pagbisita sa 
mga banal na templo. 

Marami pang mga talakaying paksa na nangangailangan ng 
maraming tomo kung sasaklawin pa ang mga iyon nang 
masinsinan. Ang ating layunin dito ay madali lang, ang 
sumangguni sa pangunahing paksa. 



50 



Ano ang ipinagbabawal sa Islam 
5- ANO ANG IPINAGBABAWAL SA ISLAM 
Tanong: 

Ano ang kahulugan ng bagay na ipinagbabawal? 

Sagot: 

Ang Islam ay may bagay na ipinagbabawal at patuloy na 
ipinagbawal ang paggawa nito. 

Tanongi 

Bakit nagbawal ang Islam ng mga bagay? 
Sagot: 

Sapagkat sa paggawa ng mga ito ay marami ang masasaktan. 

Tanong: 

Kung may nakagawa ng bagay na ipinagbabawal, ano ang 
kanyang magiging kapalaran? 

Sagot: 

Kaguluhan sa kanyang buhay at paghihirap sa kabilang buhay. 

Tanong: 

Magbigay ng halimbawa ng kaguluhan sa buhay. Ano ang 
katulad nito? 



51 



Sagot: 



Ano ang Islam? 



Halimbawa, ang pagsusugal ay nagdudulot ng pagkaubos ng ari- 
arian, ang paglalasing ay patungo sa pagkakasakit, ang pakikinig 
ng musika ay maaaring maging sanhi ng neurasthenasia, ang 
pakikiapid ay nakaaapekto ng talaangkanan, ang makahayop na 
pagtatalik, ay pinagmumulan ng panlamang sakit at kahalintulad 
nitong karamdaman sa magkalaguyo, ang pagkalango dito ay 
magdudulot ng suliranin sa timbang ng ekonomiya. 



Tanong: 



Gayon bakit hindi natin tingnan ang mga masasamang bunga nito 
sa lipunan sa kabila nang halos karamihan, kung hindi man lahat, 
ang mga ganitong ipinagbabawal ay laganap. 



Sagot. 



Ang katotohanan ito ay kabaliktaran: ang krimen ay lumalaganap 
na sa kahabaan at lapad ng lipunan, ang hukuman ay binabaha ng 
mga kriminal at ang mga kulungan ay puno na. 

Ang hindi pagkabalanse ng ekonomiya ay umabot na sa 
karurukan nito na kung saan marami naman ang may ari-arian 
habang ang iba ay namamatay sa gutom. 

Ang mapanganib na mga sakit ay hindi mapigilan at maraming 
pagamutan, klinika, parmasya at iba pa na walang magawa upang 
iwasan ito o limitahan ang posibilidad na pagkalat. 

Ang pag-alala at pagkalito ay nangibabaw na sa buhay ng tao na 
lumaki na wala noong sa kasaysayan. 



52 



Ano ang ipinagbabawal sa Islam 

Sa madaling salita, ang mga himagsikan at mga digmaan ang 
nangingibabaw sa aklat ng kasaysayan kung kaya wala ng 
puwang sa anumang bagay: ang mga digmaan na nag-iwan ng 
kamalasan, luha, dugo at malaking kapahamakan. 

Matapos nating banggitin ang lahat ng nasa itaas, matatawag pa 
rin ba na ang ipinagbabawal na kilos (ayon sa Islam) ay walang 
masamang ibubunga? 

Tanong: 

Anu-ano ang mga bagay na ipinagbabawal ng Islam? 
Sagot: 

Maraming ipinagbabawal ang Islam, ang ilan ay ang mga 
sumusunod: 

1 . Paggabay sa hindi-makatarungang tao. 

2. Paglimot sa Panginoon. 

3 . Paglustay ng pera (o anumang biyaya ng Panginoon). 

4. (Sa mga lalaki) pagsusuot ng mga kulay gintong abubot o 
pananamit ng sinulid na sutla. 

5. Pagsasalsal. 

6. Pagiging sanhi ng kagipitan ng iba. 

7. Paggamit ng ginto o pilak na mga kasangkapan. 

8. Pagsisiwalat ng sikreto ng iba. 



53 



Ano ang Islam? 

9. Pagsuway ng anak sa mga magulang, at hindi pagsunod ng 
asawang babae sa asawa nito (sa mga mag-asawa na kung 
saan ang pagkamasunurin ay obligado), at iba pa. 

10. Pagkakalat ng tsismis tungkol sa ugaling pakikiapid. 

1 1 . Pagtago ng mga kailangang-kailangan na kasangkapan. 

12. Paglagay sa panganib ng buhay ng iba. 

13. Panggayuma, salamangka, at iba pa. 

14. Paninirang-puri at may malisyang paratang. 

15. Astrolohiya, at iba pa. 

16. Panlilinlang at pandaraya. 

17. Pagbabago ng huling habilin ng yumao. 

18. Pagmamanman sa iba. 

19. Pagpatay o pagsusugat sa iba o pagputol ng isa sa mga bahagi 
ng katawan. 

20. Pagbabawas sa kung ano ang para sa Panginoon o sa tao. 

21. Hindi makatarungang pagpapakulong sa iba. 

22. Pagseselos. 

23. Paglustay sa perang ipinagkatiwala ng iba. 

24. Pag-inom ng nakalalasing na inumin: alkohol na inumin o 



54 



Ano ang ipinagbabawal sa Islam 
anumang uri. 

25. Pagkain ng karne ng hayop na hindi pa nakakatay, ayon sa 
batas ng Islam, ang pagkain ng karneng baboy at iba pang 
ipinagbabawal na karne, pagkain at pag-inom ng 
maruruming bagay at pagkain tulad ng luwad, at iba pa. 

26. Pagkakanulo, pandaraya, at panlilinlang. 

27. Pagnanakaw. 

28. Pambubugaw at pagdala ng lalaki at babae para sa 
ipinagbabawal na pagtatalik. 

29. Pagsisinungaling. 

30. Paggamit ng nakakainsultong salita sa Panginoon, sa mga 
Propeta, mga Imam, Islam, sa Koran, at sa ibang tao. 

3 1 . Pagkukunwari sa lahat ng bagay, pagkakaroon ng dalawang 
mukha o doble kara, pagpupuna sa isang tao kapag siya 
kaharap at nililibak kapag ito ay nakatalikod. 

32. Panunuhol. 

33. Labis na pagpapatubo (sa utang). 

34. Pagnanakaw sa mga naglalakbay sa daan. 

35. Pag-ahit ng balbas at pagputol ng kahit na anong bahagi ng 
katawan ng isang tao o pag-aalis sa isa sa mga kakayahan 
tulad ng pagbulag sa sarili. 

36. Malayang pakikihalubilo ng lalaki at babae sa ipinagbabawal 



55 



Ano ang Islam? 
naparaan. 

37. Pagsang-ayon sa kung anong ipinagbabawal. 

38. Pangangaliwa, makahayop na pagtatalik, pagtatalik ng 
magkaparehong kasarian, pagtingin sa iba ng may 
pagkagusto o paghawak sa lalaki o babae na wala sa antas ng 
pagiging asawa. 

39. Hindi makatarungang pagpaparusa sa iba. 

40. Pagbibintang sa iba ng pangangaliwa, makahayop na 
pagtatalik, lalo na ng kapwa lalaki, o pagiging anak sa labas. 

41. Pagkakalat ng kasinungalingan, paninirang-puri, 
pakikisangkot sa walang-kabuluhang pag-uusap at pagkakalat 
ng pinag-aawayan. 

42. Pagtatangkang paggiba ng moske o paglapastangan sa mga 
ito. 

43. Pagpapakita sa iba ng hindi kaaya-ayang ugali sa harap ng 
malulupit na tao. 

44. Paggawa ng instrumentong pangmusika, gamit sa pagsusugal 
at krusipiho. 

45. Hindi pagsusuot ng mga kababaihan ng belo at pagpapakita 
ng magagarang kasuotan sa publiko. 

46. Pagsira o di- pagtupad sa sinumpaan, panata o ang 
kasunduan. 

47. Pagbibigay ng di- makatotohanang pahayag at pagtatago ng 



56 



Ano ang ipinagbabawal sa Islam 
katotohanan. 

48. Paglalaro ng chess, larong pantabla na gumagamit ng dais, at 
iba pang gaya nitong laro. 

49. Hindi pag-aalaga sa mga kapamilya na umaasa sa kanya. 

50. Pagmamalupit sa kapwa at pagsalungat sa karapatan ng iba. 

5 1 . Pagtatrabaho sa mga bagay na walang masyadong ibubunga. 

52. Awit na may musika. 

53. Pagpalaganap ng katiwalian o masasamang paraan. 

54. Pagsira sa magandang relasyon, pagiging suwail sa mga 
magulang, at hindi pag-aalaga ng mga anak. 

55. Paggamit ng maiikling pabigat at pandaraya ng timbangan. 

56. Pag-awit ng kathang pang minamahal tungkol sa walang 
dungis na babae o lalaki na hindi mo asawa. 

57. Pagpapakita ng maseselang parte ng katawan sa harap ng 
hindi kadugo. 

58. Pakikipagtalo para lang may mapagtalunan. 

59. Paninilip sa bahay ng iba. 

60. Paggamit ng bagay na magiging sanhi ng sobrang pinsala sa 
katawan at katulad na pinsala sa iba at iba pang 
ipinagbabawal. 



57 



Ano ang Islam? 

Daw na iginagalang na mambabasa, ay makakikita sa isang iglap na ang 
dahilan ng karamihan sa mga pagbabawal na ito ay malinaw at hayag, at 
hindi na nangangailangan ng pagninilay-nilay. Halimbawa, mayroon 
bang makapagkakaila sa nakasusuklam na patayan, pandarambong sa 
pag-aari ng iba o pananakit sa kanila, pagmamanman sa bahay ng iba, o 
pamiminsala? 

Gayunpaman, may mga bagay na nangangailangan ng pansin tungkol sa 
pagbabawal, halimbawa, ang pagsusugal, pag-inom ng alkohol o alak, at 
di pagtakip ng mga babae ng kanilang ulo at masagwang pagsusuot ng 
damtt Dapat malaman ng lahat na ang pagsusugal ay naghahatid ng 
pagkabalisa at nakawawala ng materyal na bagay, ang pag-inom ng alak 
ay sanhi ng napakaraming sakit, ang masagwang kasuotan ay 
nagbubunga ng imoralidad at dahilan ng paghihiwalay ng pamilya, at iba 
pa. Mayroon bang ibang relihiyon o sistemang legal na hindi 
bumalangkas ng mga pagbabawal? 

Gayunpaman, ang tanong na ito ay nananatili pa rin, ang pagbabawal ba 
ng iilang mga bagay ay daan tungo sa antas ng nakasasamang pagpipigil? 
Ang sagot ay anumang bagay tungo sa masasamang elemento ay dapat 
sugpuin o pigilin sa anumang paraan at ang sistemang legal, sa 
pangkalahatan, ay ganap upang gawin ito. 



58 



Ang mga gawi ng pagsamba ng Islam 
6- ANG MGA GAWI NG PAGSAMBA NG ISLAM 
Tanong: 

Ano ang kahulugan ng pagsamba? 



Sagot: 



Ang pagsamba ay mga bagay na ginagawa "ng litem na 
kailangan at sinusunod ng may hangaring makipaglapit sa 
Panginoong Makapangyarihan. 



Tanong: 



Ano ang ibig sabihin ng hangaring makipaglapit sa 
Panginoon? 

Sagot: 

Ito ay nangangahulugang ang asal ay ginagawa lamang alang- 
alang sa Panginoon at ang ganitong hangarin ay kinikilalang 
gawa ng pagsamba at iba pang kinakailangang gawi, sapagkat 
ang pagsamba ay may hangaring mapalapit sa Panginoon 
ngunit ang mga gawi na hindi pagsamba, subalit alin ang 
ipinalalagay na paraan ng pagtatamo ng awa ng Panginoon, ay 
maaaring gawin ng walang tiyak na layunin. 

Tanong: 

Kapwa bigyan ng halimbawa. 



59 



Ano ang Islam? 



Sagot: 



Halimbawa, ang pag-aalay ng panalangin ay isang gawi ng 
pagsamba at ito ay hindi makatwiran kapag walang hangaring 
mapalapit sa Panginoon pero ang paghuhugas ng tela upang ito 
ay maging malinis ay hindi pagsamba at nagagawa ito ng 
walang ganoong layunin. 



Tanong: 



Bakit ang pagsamba ay may-pasubali batay sa hangaring 
mapalapit sa Panginoon? 



Sagot: 



Una, sapagkat ang pagsamba ay pagsunod sa 
Makapangyarihang Panginoon at ang lubos na pagsunod ay 
hindi naipakikita hangga't ang gawi ng pagsamba ay nagagawa 
lamang alang-alang sa Panginoon. Pangalawa, ang pagsamba 
ay nagpaparangal sa kaluluwa kaya't kapag nagpatuloy ang tao 
sa pag-alaala sa Panginoon at natanto na siya ay nasa harapan 
ng Dakilang Panginoon, na Makapangyarihan, na lahat ng 
nakikita at naririnig, walang dudang siya ay pagbibigyan ng 
kahusayan sa katangian na magdadala sa kanya tungo sa 
pagkakaroon ng pinakamataas na espirituwalidad at 
pinakamarangal na pag-uugali at maglalayo sa kanya sa 
masasamang bagay, maging sa pag-iisip o tunay na mga gawa. 



60 



Ang mga gawi ng pagsamba ng Islam 

PAGDARASAL 

Tanong: 

Anu-ano ang mga gawi ng pagsamba ng Islam? 

Sagot: 

Ang pinakamahalagang gawi ng pagsamba ng Islam ay ang 
pagdarasal, pag-aayuno, khums, zakat, jihad, at hadji. 

Sapagkat ang aklat na ito ay naisulat upang magbigay ng 
kaunting panimula sa Islam, hindi ko muna ibibigay ang 
paliwanag ng kabatiran at katwiran sa likod ng mga gawi ng 
pagsamba at kung sino man ang nagnanais makaalam sa mga 
aspetong ito ay sumangguni sa aklat na pinamagatang, "Mga 
gawi ng Pagsamba ng Islam" 1 . 



Tanong: 



Ano ang mga panalangin? Hang bahagi mayroon ito at ano 
ang kabilang dito? 



Sagot: 

May dalawang uri ang mga panalangin: mga kailangang 
panalangin at mga tagubiling panalangin. 

Tanong: 

Alin ang mga kinakailangang panalangin? 



Ibadat al- Islam, ikatlong paglimbag, Beirut 1994. 

61 



Ano ang Islam? 
Sagot: 

Ang mga kinakailangang panalangin ay ginagawa sa mga 
sumusunod na hakbang: 

1. Madaling-araw na panalangin (tinatawag nafajr o subh). 
Ito ay may dalawang bahagi 1 , mula madaling-araw 
hanggang pagsikat ng araw. 

2. Tanghali o tanghaling-tapat na panalangin (tinatawag na 
dhuhr): ito ay may apat na bahagi, at ang oras ay mula sa 
pagdaan ng araw mula sa gitna ng kalawakan ng bansa 
hanggang sa paglubog ng araw sa gilid 2 . 

3. Panalangin na panghapon (tinatawag na 'asr): may apat na 
bahagi, at ang oras nito ay mula sa tanghaliang panalangin 
hanggang sa paglubog ng araw sa gilid. 

4. Dapit-hapon na panalangin (tinatawag na maghrib): may 
tatlong bahagi, at ang oras nito ay mula sa paglubog ng 
araw, ibig sabihin nito ay kapag ang mamula-mulang kulay 
ng kalangitan ay dumaan sa itaas ng ulunan (iyon ay 
ikaapat na bahagi ng oras pagkatapos ng talagang dapit- 
hapon), hanggang bago maghatinggabi 3 . 

5. Gabing panalangin (tinatawag na 'ishd'): may apat na 
bahagi, at ang oras nito ay pagkatapos ng dapit-hapong 
panalangin hanggang hatinggabi. 



1 Bawat bahagi (raka') ay binubuo ng pagtayo, pagyuko, at dalawang paninikluhod. 

2 Hanggang sa mayroon pang oras para sa hapong pagdarasal. 

3 Upang may oras pa ng pagdarasal sa gabi. Ang gabi na tumutukoy ay mula sa paglubog (sa 
kaisipang dasal) hanggang madaling araw. 



62 



Ang mga gawi ng pagsamba ng Islam 
Tanong: 

Ang mga dasal ba habang nasa biyahe ay naiiba sa 
panalanging nasa bahay? 

Sagot: 

00. ang panalanging habang o nasa biyahe ay "qasr- pinaigsi", 
iyon ay tanghali (dhuhr), hapon ('asr), at sa gabi ('ishd) na 
mga panalangin. Ang mga ito ay dapat gawin ng dalawang 
bahagi tulad ng madaling araw (fajr) na panalangin 1 . 

Tanong: 

Paano nahahati ang mga panalangin? 
Sagot: 

Ito ay nahahati ayon sa mga sumusunod: 

1. Pagsasabi ng Allahu Akbar 2 pagkatapos naisaisip ang 
layunin. 

2. Ang pagbabasa ng unang kabanata (sura) ng Koran (al- 
Fatiha), at iba pang kabanata habang nakatayo. 

3 . Pagyuko ng may tiyak na pagdalangin sa Panginoon 3 . 

4. Pagtayo nang maayos matapos yumuko. 



Mapapansin na ang panghapong pagdarasal ay hindi pinaildi 



2 Dakilft ang Diyos. 

3 Subhana rabbiyal-'adhim wa-bi-hamdih. 



63 



Ano ang Islam? 

5. Dalawang paninikluhod ng may tiyak na dalangin 1 , 
kasunod nito, umupo sa pagitan ng dalawang paninikluhod. 

6. Muli, tumayo nang matuwid, bigkasin ang al-Fatiha at iba 
pang sura (tulad sa dalawang nabanggit) susundan ng 
Qunut na mga panalangin 2 na tagubilin at hindi obligado. 

7. Yumuko at tumayo nang matuwid, pagkatapos yumuko; 
dalawang paninikluhod (tulad ng 5 sa itaas) at umupo muli, 
bigkasin ang tashahhud 3 at ang salam 4 . 

Iyon ang paraan ng dalawang bahagi ng pagdadasal. Tulad ng 
panalangin ng tatlo o apat na yunit, gayunpaman, sa ikatlo at 
ikaapat na yunit sa halip na pagbigkas ng al-Fatiha at iba pang 
sura, natatanging papuri para sa Panginoon ang bibigkasin 5 . 

Tanong: 

Ano ang mga batayan sa pagdarasal? 
Sagot: 

Ang mga batayan sa pagdarasal ay ang mga sumusunod: 
1 . Tatayong paharap sa Kibla 6 . 



1 Subhana rabbtyal- a'h wa-bt- hamdth. 



2 Halimbawa nito, Allahuma salli 'ala Muhammadtn wa-Aali Muhammad; Rabbana atinafi 'd-dunya hasanatan wa-fi'l-akhirati hasanatan 
wa-qirn 'adhab an-nar [2:201]; Rabbana amarma bt-ma araaha wa-ttaba 'n-ar-rasulafa-ktubna ma'-ash-shahidin [3:53]. 

3 Na nagsasamang (katulad ng ibang panalangin) tunwtistigo (sa tashahhud) sa banal na pagkakaisa at ang pagkapropcta ni Mohammad at 
nawa'y ang pagpapala ng Dtyos at kapayapaan ay mapasakanya at sa kanyang kapamilya. 

4 As-salam 'alaykum wa-rahmatullahi wa-barakatuh. 

5 Stbhanallah; wa-'Ukimduiiliah; wa-la tlaha ilte-1hh;wa-Uahu akbar (tatlong beses) 

6 iyon ay sa diretsyon patia^ong Makka. 



64 



Ang mga gawi ng pagsamba ng Islam 

2. Kalinisan sa pananamit, katawan, at lugar ng 
pagpapanikluhod. 

3. Nasa kalagayan ng pagkadalisay sa pamamagitan ng 
pahuhugas o paglilinis ng katawan (wuduj 1 o ghusl 2 o 
tayammum 3 . 

4. Ang pananamit ng taong nanalangin at lugar ng dasalan 
ay angkop. 



5. Gawaing nakapagpapawalang bisa ng pananalangin, tulad 
ng pag-usog, pagtatawanan, o paglihis sa Kibla. 



Tanong: 



May iba pa bang panalangin maliban sa araw-araw na 
panalangin naginawang obligado ng Islam? 



Sagot: 

Oo. 



1 . Ang panalangin para sa patay. 

2. Ang panalangin sa panahon na may kahanga-hanga o 
nakatatakot na pangyayari (salat al- ayaif. 

3. Ang panalangin pagkatapos ng pag-ikot sa Kaaba 



1 Paghuhugas ng mukha at mga karaay, at pagpunas ng ido at mga paa. 

3 Pagbubuhos ng tubig sa buong katawan. 

3 Paggamit ng hqn kapag walang tubig. 

* halimbawa, sa panabon ng solar o haw na eklipse (two o hmmX hndol, bagyo, at iba pa. 



65 



Ano ang Islam? 

(tawaff. 

4. Ang panalangin para sa kapakanan ng mga yumao, 
kapag ang indibidwal ay obligado. 

5. Ang panalangin pagkatapos manumpa. 

May mga natatanging paraan sa pagdarasal ng obligadong panalangin 
at dapat sumangguni sa mga aklat sa batas kahinahunan para sa 
karagdagang detalye. 

Tanong: 

Alin ang mga panalangin na talagang rekomendado? 
Sagot: 

Maraming rekomendadong panalangin, halimbawa: 

1. Araw-araw na higit sa hinihinging katungkulang (nawqfitf 
panalangin. 

2. Ang natatanging mga panalangin sa buwan ng Ramadan. 

3. Rekomendadong mga panalangin sa mga sagradong araw 
tulad ng panrelihiyong pagdiriwang. 

4. Mga panalanging naiulat ng Propeta at ng mga purong 
Imam, kung saan ito rin ay kanilang ginawa at nakilala sa 



tyoo ay ang omu/sa paligid ng Banal na Kaaba sa Makka sa panahon ng Hadji o 'Umra. 
Bago at ma t ap os ang lining obUgadong panalangin. 



66 



Ang mga gawi ng pagsamba ng Islam 

kanilang mga pangalan, halimbawa, ang panalangin ng 
Propeta (ang pagpapala ng Panginoon at kapayapaan 
nawa'y sumakanya at sa kanyang kapamilya) at ang 
panalangin ni 'Ali (sumakanya nawa ang kapayapaan). 

5. Panalanging rekomendado sa iba't ibang pagkakataon tulad 
ng, panalangin kapag dumalaw sa banal na mga templo 
(maging pisikal o nasa malayo), natatanging panalangin ng 
paghingi sa Diyos na Makapangyarihan ng ulan (istisqd'), 
at ang panalangin habang natatakot. 

PAG-AAYUNO 

Tanong: 

Ano ang pag-aayuno? 

Sagot: 

Ang pag-aayuno ay ang paglayo sa anumang bagay na 
nakakasira ng pag-aayuno mula madaling-araw hanggang sa 
paglubog ng araw. 

Tanong: 

Ilan lahat ang iba't ibang uri ng pag-aayuno? 

Sagot: 

May apat na uri ng pag-aayuno: 

1. Sapilitan o puwersahan na pag-aayuno, tulad sa buwan ng 
Ramadan. 



67 



Ano ang Islam? 

2. Rekomendadong pag-aayuno tuwing buwan ng Rajab . 

3. Hindi aprobadong pag-aayuno sa araw ng 'Ashura 2 . 

4. Ipinagbabawal ang pag-aayuno sa pagdiriwang ng('ld)al- 
Fitr at al-Adha 3 . 

Tanong: 

Hang araw ang obligadong pag-aayuno sa buwan ng Ramadan? 
Sagot: 

Sa mga Muslim kung kanino ang pag-aayuno ay 
kinakailangan, lalaki o babae ay mag-aayuno sa loob ng buong 
buwan ng Ramadan, ikasiyam ng buwang kalendaryo, ang 
unang buwan ay ang al-Muharram. 

Tanong: 

Anu-ano ang mga bagay na nagpapahiwatig sa maaaring 
pagkasira ng pag-aayuno kung kaya't ito ay dapat o obligadong 
iwasan? 

Sagot: 

Sampling bilang ito: 



Ang ikiphoog buwan sa lalendafyong Muslim. 

2 Ai»jikaaampinwaiawiig^*«<to7»nasaaiawiiatonygniua^^ 

kapayapaan), apo ng Banal na Propeta (ang biyaya ng Panginoon at kapayapaan nawaV siBnalanya at sa kanyaiig kapamilya). 

3 Ang al-FUr ay ang haling araw matapoi ang pag-aayuno sa Ramadan at ang al-Adha ay ang ikasampung buwan sa kalandaryoog Iili 
Obi ■l-HIJja. 



68 



Ang mga gawi ng pagsamba ng Islam 

1 . Pagkain. 

2. Pag-inom. 

3. Pagtatalik. 

4. Pagsasalsal. 

5. Pananatili sa maruming ritwal hanggang madaling- 



araw 1 . 



6. Pagtuturok ng likido. 

7. Pagsinghot o paglalagay ng makapal na pulbo o 
alikabok na umaabot sa lalamunan. 

8. Paglublob ng ulo sa tubig. 

9. Pagsusuka. 

10. Ang pagdadahilan ng maling kilos o maling gawa sa 
Panginoon, Propeta o sa 12 mga Imam. 

Tanong: 

Kapag may isang sadyang hindi nakapag-ayuno ng isang araw, 
paano niya ito pagbabayaran? 

Sagot: 

Mababayaran o mababawi ito ng tao ng tatlong beses: 



i.e. habang nasa kondisyong hanaba, nangangailangan ng kumpletong paghuhugas 
(ghusl ). 

69 



Ano ang Islam? 

1 . Pagkatapos ng buwan ng Ramadan, siya ay mag-aayuno ng 
isang araw, kapalit ng isang araw na hindi pag-aayuno. 

2. Siya ay magbabayad alinman sa mga sumusunod: 

a. Siya ay mag-aayuno ng sunud-sunod sa loob ng 

dalawang buwan nang walang pagkauntol. 

b. Siya ay magpapakain sa 60 mahihirap na tao. 

k. Siya ay maghanap ng kalayaan para sa mananam- 

palatayang alipin. 

3 1 . Ang hukom na Muslim ay magpaparusa sa kanya sa 
pagkakasala. 



KHUMS AT ZAKAT 

Tanong: 

Ano ang khumsl 



' Kapag hindi niya nagawa ang 1 at 2. 



70 



Ang mga gawi ng pagsamba ng Islam 

Sagot: 

Ang khums ay ang pagbibigay ng dalawampung bahagdan ng 
kita o sahod alang-alang sa Panginoon 1 . 

Tanong: 

Saang kita dapat kunin ang khums"? 
Sagot: 

Mula sa pitong bagay: 

1 . Mga nasamsam mula sa digmaan. 

2. Mga bagay na nakukuha mula sa pagsisid sa dagat. 

3. Batong miniral. 

4. Kitaattubo. 

5. Lupang nabili ng hindi Muslim mula sa Muslim. 

6. Ang halal (naaayon sa batas o pinahihintulutan ng 
relihiyon) na kita na nahahaluan ng haram (taliwas sa batas 
o ipinagbabawal ng relihiyon) na tubo. 

7. Kayamanan. 



1 Tingnan sa Koran (8:41 ): "At alamin na ang anumang bagay na iyong kinita (gftanun/ion), ang ikalima 
niyan (khumusahu) ay para sa Panginoon, Ang Mensahero, sa malapit na kaanak, mga ampon, ang mga 
mahihirap at taong palalakbay , kung ikaw ay naniniwala sa Diyos at iyan ay ating isiwalat sa ating mga 
sakop I'abdiina, i.e.Muhammad] ". 



71 



Ano ang Islam? 

Tanong: 

Kanino ibinabayad ang khumsl 

Sagot: 

Ang bahagi ng khums ay ibabayad sa Muslim na hukom upang 
gamitin bilang panustos sa mga gawaing Islam. Ang natitira ay 
gagamiting panustos sa mga taong nangangalaga at 
tumutulong sa mga ulilang bata, mahihirap at 
nangangailangang manlalakbay, mula sa kapamilya ng Propeta 
(ang pagpapala ng Panginoon at kapayapaan nawa'y 
sumakanya at sa kanyang kapamilya). 

Tanong: 

Ano ang zakatl 
Sagot: 

Ang zakat ay binubuo ng bayad mula sa bahagi ng ari-arian 
para sa Panginoong lumikha. 

Tanong: 

Sa anong bagay ibabayad ang zakatl 

Sagot: 

Sa tatlong kategorya: 

1. Tatlong grupo ng hayop na nanginginain ng damo: baka, 
tupa, kambing, at mga kamelyo. 



72 



Ang mga gawi ng pagsamba ng Islam 

2. Apat na uri ng mga butil: bunga ng palmera, pasas, trigo at 
barley o sebada. 

3. Dalawang klase ng barya: ginto at pilak. 

Ang zakat ay obligadong pagbabayad mula sa siyam na bagay. 
Ito ay pagrerekomenda na dapat magbabayad ng zakat mula sa 
ari-arian at negosyong pag-aari. 

Tanong: 

Kanino dapat ibibigay ang zakat? 
Sagot: 

Ang zakat ay dapat gagastusin sa walong pangkat: 

1. Samahihirap. 

2. Sapulubi: high pa sa mahihirap na tao. 

3 . Opisyales na naatasang mangulekta ng zakat . 

4. Mga bagay na para sa Panginoong lumikha, anumang 
bagay na nakinabang ang isang Muslim maging ito ay sa 
kanyang relihiyon o makamundong gawain. 

5 . Sa mga nangungutang na hindi makapagbayad. 

6. Mga manlalakbay na hindi na makapaglakbay o hindi na 
makababalik sa kanilang bansa. 



73 



Ano ang Islam? 

7. Sa mga nakatanggap ng zakat na maaaring magpaigting ng 
kanilang pananalig na nasa mga puso 1 o di kaya'y 
magpapahihinang-loob dahil sa pananakit ng mga Muslim. 

8. Mga alipin: nakatali na mga tao sa kahirapan ay dapat 
mabigyan ng zakat para sa kanilang kalayaan o di kaya ay 
biglang-laya. 

JIHAD 

Tanong: 

Ano ang jihad? 
Sagot: 

Ang jihad ay pakikipaglaban para sa Panginoong lumikha. 
Tanong: 

Ano ang layunin at pakay ng jihad? 
Sagot: 

Ang layunin ng jihad ay may dalawang bahagi: 

1. Paghango sa mga tao mula sa kanilang mga pamahiin sa 
kanilang pananampalataya at sa anumang kanilang 
ginagawa. 



1 Mga bagong nahikayat ng rclihiyong Islam. 

74 



Ang mga gawi ng pagsamba ng Islam 

2. Pagpapalaya ng mga naaapi mula sa kuko ng mga mang- 
aapi. 



Tanong: 



Napapatunayan na ba na ang Islam ang nagsisimula ng gulo o 
digmaan sa mga hindi Muslim nang walang panunulsol? 

Sagot: 

Hindi kailanman. Sa kabilang banda, ang Islam ay 
nakikipaglaban para sa pagtatanggol sa sarili laban sa: 

1. Mga taong mayroong Bibliya (Ahl al-Kitab), ang mga 
nagmamay-ari ng Bibliya, matapos silang mabigyan ng 
pagkakataong mamili sa pagyakap sa Islam o pagbabayad 
ng buwis (jizya), o pakikipaglaban. 

2. Mga tao maliban sa mga sumusunod sa Banal na Aklat na 
nakapagbigay sa kanila ng pagpipiliang yumakap sa Islam 
o makipaglaban. 

Tanong: 

Sinu-sino ang mga taong may Bibliya? 

Sagot: 

Ang mga taong may Bibliya ay binubuo ng mga Hudyo, 
Kristiyano, Zoroastriyanismo, at lahat ng nagmamay-ari ng 
Banal na Aklat. 



75 



Ano ang Islam? 
Tanong: 



Sino ang mga taong hindi sakop sa tinatawag na mga taong 
may Bibliya? 



Sagot: 

Sila ay ang hindi mga Muslim at sila ay sumasamba sa Diyus- 
diyosan at iba pang katulad nito. 

Tanong: 

Ano ang kahulugan ng jizya? 

Sagot: 

Ang jizya ay halaga ng pera galing sa mga taong nasa Banal na 
Aklat para sa proteksyon ng mga Muslim. 

Sila ay malayang nakagagawa ng kanilang panrelihiyong 
ritwal at sila ay hindi ipinagbabayad ng zakat at khums na 
kinukuha mula sa mga Muslim. 



Tanong: 



Bakit naiiba ito? Hindi ba mas makatwiran para sa mga taong 
may Bibliya na ituring na katulad ng mga Muslim? 



Sagot: 



Sa kabilang dako, dahil ang karapatan ng mga taong may 
Bibliya ay matamang binabantayan sa ilalim ng pamahalaang 
Islam samantala sa ilalim ng ibang sistemang legal ang 



76 



Ang mga gawi ng pagsamba ng Islam 

kanilang karapatan ay hindi pinangangalagaan, saklaw ng 
nabanggit ito ay malinaw sa mga sumusunod na mga batayan: 

1. Sa bansang Islam ang mga taong may Bibliya ay 
nagtatamasa ng pantay na karapatan tulad ng kanilang 
kapwa mamamayang Muslim. 

2. Ang kanilang buhay, ari-arian at dangal ay 
pinangangalagaan, katulad din ng mga Muslim. 

3. Ang mga taong may Bibliya ay malayang magtatag ng 
kanilang organisasyon, kanilang panrelihiyong ritwal 
katulad ng mga Muslim. 

4. Hinggil sa mga suliraning alinsunod sa batas ang mga 
taong may Bibliya ay maaari, ayon sa kanilang kagustuhan, 
maghanap ng katarungan sa hukuman ng mga Muslim 
ngunit maaari din silang pumunta sa kanilang hukom. 

5. Ang mga taong may Bibliya ay nagbabayad ng jizya sa 
namamahalang Muslim habang ang mga Muslim ay 
magbabayad ng khums at zakat. Kaya't masasabi ba na ang 
mga taong may Bibliya ay tunay na inaapi sa ilalim ng 
Islam? 



Tanong: 



Kung kaya bakit nakikipaglaban pa rin ang mga Muslim sa mga 
taong may Bibliya? 



77 



Ano ang Islam? 

Sagot: 

Ang hidwaan ay nasa kanilang pamahalaan na nagtatangi ng 
di-kanais-nais sa paraang pang-aapi at pagpapahirap. Makikita 
natin ng may kasabikan sa mga naninirahan sa ganong bansa 
ang pagtanggap sa mga Muslim, sapagkat sila ay itinuturing na 
tagapagligtas mula sa mga kamay ng mga mapang-abusong 
namamahala. Ang kasaysayan ang siyang saksi nito. Katulad 
din nito ay ang kalagayan ng hindi mga Muslim at hindi rin isa 
sa mga taong may Bibliya, ang kadahilanan kung bakit ang 
mga Muslim ay nakikipag-away sa iba ay upang maitampok 
ang batas ng Panginoon at mailayo ang ibang bansa mula sa 
mga mapagsamantala at mapang-abuso na namamahala sa mga 
tao ng may kaguluhan at pananakot. 

HADJI 

Tanong: 

Ano ang Hadji! 

Sagot: 

Ang Hadji ay ang paglalakbay sa Makka sa Peninsulang 
Arabiya na may layuning isagawa ang mga ritwal ng 
pagsamba. 

Tanong: 

Kanino obligado ang Hadjfl 



78 



Ang mga gawi ng pagsamba ng Islam 

Sagot: 

Ang Hadji ay obligado sa isang taong may kakayahang 
maglakbay patungong Makka gamit ang sarili nitong pera, 
nararapat lamang na ito ay hindi magpapahirap sa kanya o 
maging sanhi ng kanyang paghihirap. 

Tanong: 

Hang beses obligado ang Hadji sa isang taong maykaya? 
Sagot. 

Isang beses sa buong buhay. 

Tanong: 

Ang Hadji ba ay rekomendadong gawa (maliban sa 
obligasyon)? 

Sagot: 

Oo, ngunit para sa mga taong hindi kayang tumustos nito, at sa 
mga maykaya na nagawa na ang obligadong banal na 
paglalakbay, ang hadji ay rekomemdado. 

Tanong: 

Ano ang ginagawa sa hadji? 
Sagot: 

Ang Hadji ay nahahati sa dalawang bahagi: 



79 



Ano ang Islam? 

a.) 'Umra 1 . 
b.) Hadji. 

a.) Ang seremonya ng 'Umra ay ang mga sumusunod: 

1 . Ihram (damit ng taong peregrino) na isusuot mula 
sa Miqai 1 . 

2. Pag-ikot sa Banal na Kaaba {tawaf) ng pitong 
beses. 

3. Dalawang bahagi ng panalangin pagkatapos ng 
tawaf sa likod ng puwesto (maqam) ni Ibrahim 
(kapayapaan nawa'y sumakanya). 

4. Matuling paglalakad (sa'f) sa pagitan ng bundok 
Safa at Marwa, ng pitong beses. 

5. Paggupit (taqsir) ng mangilan-ngilang buhok sa ulo 
o pagputol ng kuko. 

b.) Ang seremonya ng Hadji ay ang mga sumusunod: 

1. Ihram (damit ng peregrino) na isusuot mula sa 
Makka. 



Ang 'Umra ay maaaring gawin sa sarili ng madalas sa buong taon. 

2 

Miqat: Alin man sa mga lugar na nabanggit ng Banal na Propeta (Ang pagpapala ng Panginoon at 
kapayapaan sumakanya nawa at sa kanyang pamilya) kung saan ang mga tao'y nagsusuot ng Ihram 
habang papuntang Mecca upang gawin ang Hadji o 'Umra. 



80 



Ang mga gawi ng pagsamba ng Islam 

2. Pananatilli sa 'Arafat sa ikasiyam na araw ng 
Dhu'l-Hijja. 

3. Pamamalagi sa Mash'ar [Muzdalifa] 
kinaumagahan ng ikasampu. 

4. Paglalakbay mula Mash'ar patungong Makka sa 
ika-sampung araw, sa kapistahan ('Id) ng al- Adha. 

5. Paghagis ng pitong maliliit na bato sa Jamra ng 
'Aqaba sa 'Id ng al- Adha. 

6. Pagkatay ng hayop alinman sa tatlong uri ng hayop 
na panghanapbuhay: kamelyo, baka, tupa, at 
kambing. 

7. Pag-ahit sa ulo o paggupit ng buhok. 

8. Mag-fawa/sa Ka'ba ng pitong beses, tinatawag na 
tawaf ng al-ziyara. 

9. Magsagawa ng dalawang bahagi ng panalangin 
pagkatapos ng tawaf sa likuran ng maqam ni 
Ibrahim (sumakanya nawa ang kapayapaan). 

10.5a'/' o matuling paglalakad sa pagitan ng Safa at 
Marwa ng pitong beses. 

1 1. Isa pang tawaf sa. likod ng Ka'ba ng pitong beses, 
tinatawag na tawaf 'ng al-nisa '. 

12. Tulad din sa 9, sa itaas. 



81 



Ano ang Islam? 

13. Pamamalagi sa Mina sa bisperas ng ikalabing isa at 
ikalabindalawa, at sa ibang pagkakataon sa 
bisperas ng ikalabingtatlo. 

14. Paghagis ng maliliit na mga bato sa tatlong 
Jamarat ng Mina, bawat Jamra ay hinahagisan ng 
pitong malilit na bato tuwing tag-araw ng ika- 
labing isa, at ikalabindalawa ng Dhu 'l-Hijja, at 
hanggang ikalabingtatlo kapag ang relihiyosong 
manlalakbay ay nanatili sa Mina hanggang bisperas 
ng ikalabingtatlo. 

Tanong: 

Kailan dapat pumunta ang isang Muslim para sa Hadji? 

Sagot: 

Sa mga buwan ng pag-Hadji, tulad ng, Shawwal, Dhu 'l-Qa 'da 
at Dhu 'l-Hijja x . Nararapat lamang na ang Hadji ay 
maisagawa sa buwan ng Dhu 'l-Hijja. 

Tanong: 

Ano talaga ang 'Umra (na walang Hadji)? 



Ang ika-10, 1 1, at 12 na sunud-sunod na mga buwan ng kalendaryong Muslim. 

82 



Ang mga gawi ng pagsamba ng Islam 
Sagot: 

Ang 'Umra ay ang tumpak na nasabi na sa itaas 2 at pati na ang 
tawafsa paligid ng Ka'ba na tinatawag na tawqfng al- nisa', 
at ang dalawang bahagi ng panalangin na sumunod dito (1 1 at 
12 sa itaas). Ang 'Umra ay maaaring gawin kahit anong oras 
sa loob ng isang taon o buong taon. 

Tanong: 

Ano ang pakinabang o benepisyo ng Hadji? 

Sagot: 

Maraming pakinabang ang Hadji, narito ang mga ilan: 

1-Kapakinabangang Pampamahalaan: 

Ang Hadji ay naghahatid ng pagkakaisa ng mga Muslim at 
nagbibigay sa kanila ng lakas upang matakot ang mga kaaway. 

2-Kapakinabangang Pang-ekonomiya: 

Ang Hadji ay tumutulong sa sirkulasyon ng pera at gumagalaw 
ito mula sa dulong bahagi ng mundong Islam tungo sa ibang 
bahagi na nagpapaunlad ng kalakalan. 

3-Kapakinabangang Pangkaisipan: 

Ito ay nagbibigay ginhawa sa kaluluwa at nagbibigay-panatag 
at linaw ng isip ang naidudulot ng kanyang paglalakbay at 



2 Pahina 56. 



83 



Ano ang Islam? 

nakapagpapaalis ang pangamba at pag-alala sa sariling bansa 
na ayon sa isang makata: 

Mangibang-bayan at maghanap ng mahahalagang bagay, 

sapagkat sa paglalakbay, makakukuha ka ng limang bagay 

nito; Ang pagkawala ng pangamba, pagkakaroon ng 

hanapbuhay, matalas napag-iisip, mabuting pag-uugali, at 

kaaya-ayang pakikisama. 

4- Kapakinabangang Panlipunan: 

Ang Hadji ay nagiging dahilan ng mga Muslim upang 
makilala ang isa't isa at magtulungan itong magpahayag ng 
may nagkaisang boses. 

5- Kapakinabangang Pang-espirituwal: 

Ang pag-ikot sa Ka'ba, ang paglalakad sa pagitan ng Safa at 
Marwa, ang pagdadasal habang umiikot, ang ritwal na mga 
pananalangin, ang pagtatayo sa 'Arafat, ang lahat ng ito ay 
pagsamba. Mayroon pang ibang pakinabang sa pagiging Hadji 
na nababanggit sa ibang dako para sa karagdagang detalye 1 . 



1 Halimbawa, 'Ibadat al-Islam ng may-akda. 

84 



Batas ng Islam 

7- BATAS NG ISLAM (ANG SHARI'A) 

Sa bahaging ito ating maigsing susuriin ang maringal na lathalain ng 
Shari'a ng Islam tulad ng, pagpapalinis ng sarili para sa pagsamba, 
ang mga marangal na sangtuwaryo, walang ritwal na mga 
pagdadasal, mga kongregasyunal na pagdarasal, ang pag-uutos kung 
ano ang nararapat at pag-iwas kung ano ang maaaring masisisi, 
i'tikaf, tawag sa kabutihan, paggunita sa mga nakaraang pangyayari, 
ang katapatang-loob sa Ahl al- Bayt at kanilang hindi 
pakikipagsalamuha sa mga kaaway. 

PAGPAPALINIS SA ISLAM: 

Tanong: 

Ano ang kahulugan ng pagiging malinis sa sarili? 
Sagot: 

May apat na uri ng pagpapalinis sa Islam: 

1. Pagpapalinis ng kaluluwa mula sa masasamang gawi, 
tulad ng pagseselos, kasakiman at karamutan, galit, 
karuwagan, at iba pang hamak na mga katangian. 

2. Paglilinis sa bahagi ng katawan mula sa mga bagay na 
hindi naaayon sa Islam, halimbawa, paglilinis ng mata 
mula sa pataksil na tingin, paglilinis ng dila mula sa 
walang kabuluhang pag-uusap,at iba pa. 

3. Paglilinis ng katawan at sa bahaging marurumi, sapagkat 
ginawang obligado ng Islam na linising mabuti ang 
katawan mula pag-ihi, dugo, pagbabawas, at iba pang 



85 



Ano ang Islam? 

dumi. Inihabilin din ng Islam ang paglilinis sa anumang 
marumi hindi lang sa katawan kundi pati na rin sa lahat 
ng nahahawakan tulad ng mga damit, kagamitan sa mesa 
at gamit pangkusina, mga alpombra, at iba pa. 

4. Ang paglilinis ng katawan at kaluluwa ng magkasabay na 
ginagawa sa tatlong sumusunod na kalagayan: 

A. Pagsasaggawa ng ablusyon matapos ang bawat hadath. 
ABLUSYON ( WUDIP) 
Tanong: 

Ano ang hadath? 
Sagot: 

Ang hadath ay tumutukoy sa pag-ihi, pagbabawas, kabag o 
usog, pagtulog, (sa mga babae) pagreregla-/sri/»da qalila at 
tumutukoy din ito sa anumang sanhi ng pagkabalisa ng isip 
tulad ng pag-inom ng alak, pagkawalan ng malay, at iba pa. 

Tanong: 

Paano ginagawa ang ablusyon? 

Sagot. 

Ang paraan ng pagsasagawa ng paglilinis ay ang mga 
sumusunod: 

1 . Paghilamos ng mukha mula sa noo patungong baba. 



86 



Batas ng Islam 

2. Paghuhugas ng kanang kamay mula siko hanggang sa 
dulo ng mga daliri. 

3. Paghuhugas ng kaliwang kamay mula siko hanggang 
sa dulo ng mga daliri. 

4. Pagpapahid sa ibabaw ng unahang bahagi ng ulo ng 
mamasa-masang palad ng kanang kamay. 

5. Pagpapahid sa ibabaw na bahagi ng dalawang paa ng 
mamasa-masang palad ng dalawang kamay ng sabay, 
alinsunod sa pagkakasunod. 

LUBOS NA PAGLILINIS (GHUSL) 

B. Ang paglilinis ng buong katawan na may dalawang uri: 

1 . Obligadong lubos na paglilinis. 

2. Rekomendadong lubos na paglilinis. 
Tanong: 

Kailan ang lubos na paglilinis ay magiging obligado? 

Sagot: 

Ang lubos na paglilinis ay ginagawa sa anim na mga 
pagkakataon: 

1. Hanaba: ito ay pagkatapos malabasan ng tamod o 
pagpasok (sa pagtatalik). 



87 



Ano ang Islam? 

2. Buwanang-daloy: Ito ay dugo na buwan-buwang 
nangyayari sa mga kababaihan. 

3. Ang paglabas ng dugo matapos manganak (lochia), at iba 
pa. 

4. (Sa babae), paglabas ng dugo, maliban sa buwanang- 
daloy at madalang na daloy- para sa kumpletong 
paliwanag na kinakailangan ng pagsangguni. 

5. Paghawak sa bangkay: ang kumpletong paglilinis ay 
obligado kapag nahawakan ang malamig na bangkay ng 
tao at bago ito niliguan. 

6. Ang bangkay ng tao: ito ay obligadong lubos na linising 
maigi lalake man o babae. 

Tanong: 

Anu-ano ang rekomendadong lubos na malilinis? 

Sagot: 

Ito ay marami tulad ng paghuhugas tuwing Biyemes, mga 
araw ng pagdiriwang 1 , at tuwing gabi sa buwan ng Ramadan. 

Tanong: 

Ano ang pamamaraan ng lubos na paglilinis? 



'Ang a'yad ( maramihan ng 'id ). 



88 



Batas ng Islam 
Sagot: 

Ito ay maaaring gawin ng isa sa dalawang paraan: 

1. Paglublob ng sarili; ilubog ang sariling katawan ng isang 
beses sa malinis na tubig, na naaalinsunod sa batas 
Qialat), sa paraang ang tubig ay bumalot sa buong 
katawan. 

2. Paglilinis sa tiyak na hakbang. Una, paghuhugas ng ulo at 
leeg, saka ang kanang bahagi ng katawan, pagkatapos 
ang kaliwang bahagi ng katawan 

Gayunman, ang sinumang hindi makagawa ng ablusyon o 
nakapaglinis ng lubos ang tayammum ay ipinag-uutos ng Islam. 

TAYAMMUM 

Tanong: 

Ano ba ito? 

Sagot: 

Ang tayammum ay binubuo ng: 

1. Pagkiskis ng palad ng dalawang kamay sa malinis at 
pinahintulutang legal na lupa, at ugain ito at pahirin ang 
noo ng dalawang palad mula sa linya ng buhok hanggang 
sa bahaging ibabaw ng ilong. 



89 



Ano ang Islam? 

2. Pahirin ang ibabaw na bahagi ng kamay, gamit ang palad 
ng kaliwang kamay at unahing punasan ang ibabaw na 
bahagi ng kanang kamay at gayundin sa kaliwang kamay. 

3. Ulitin ang pagkiskis ng palad ng dalawang kamay sa lupa 
at ipahid sa ibabaw na bahagi ng mga kamay tulad ng 
nabanggit na paraan. 

Malinaw na ang seremonya ng paglilinis ay ginagawa na may 
layuning mapalapit sa Panginoon kaya nga hindi lang ito 
nakapaglilinis ng panlabas ngunit nakapaglilinis din ito ng panloob 
ng tao, yamang din lang na sinisikap na mapalapit sa Panginoon, 
nangangailangan din ito ng kalinisan ng kaluluwa. 

M ga Lugar ng Pagsamba 

Tanong: 

Ano ang kahulugan ng mga lugar ng pagsamba? 



Sagot: 



Ang Propeta ng Islam, si Muhammad (ang pagpapala ng 
Panginoon at kapayapaan sumakanya nawa at sa kanyang 
kapamilya) ay nagsabi: " ang lupa ay ginawa para sa aking 
pagpapanikluhod (masjid) at ang lupa nito ay [ginawang] 
malinis para sa akin 1 . 



'Tingnan 'Awali al-la 'ali al-'aziziyyafi 'l-ahadith al-diniyya, Ibn Abi Jumhur Ahsa'I ( ipinanganak 
840/1436-7 ), Sayyid al- Shuhada' Publishing House, Qum, 4 vols. 1405/1984 - 5, vol.2, ph.208, 
dagdag pa dito, "saan mang lugar kapag oras na ng pagdarasal, gagawin ko ang tayammum at 
magdasal". 



90 



Bates ng Islam 

Samakatuwid, sa pagsaalang-alang ng Islam, ang lupa kahit saan ay 
naaangkop gamitin para sa pagsamba, kung kaya ang pagsamba ay 
walang pinipiling lugar. Dagdag pa dito, sa Islam walang lugar na 
iniatas para sa pagsamba ng pangkat-pangkat ng tao. Ang 
Panginoon ay nagsabi: 

"At kayo ay haharap (sa Kanya) sa bawat lugar ng pagpapanikluhod 
(masjid) "[7:29]. 

Gayunpaman, ang Islam ay nagtatag ng tiyak na lugar para lamang 
sa pagsamba na tinatawag na moske (masajid, pang-isahan. masjid) 
at humihikayat na magsamba at magtitipun-tipon ang mga tao at 
nangakong magbibigay ng gantimpala para sa paggawa ng gusali, 
pagpapailaw at pagbabantay sa kanilang mga gawain. Ang 
pagdadasal sa moske ay mas mainam kaysa kahit saan lang. 

Ang mga lugar ng pagsamba ay nahahati sa: 

1. Mga lugar na mahalaga pinakamataas na uri tulad ng 
moske ng al-Haram sa Makka, moske ng Propeta (ang 
pagpapala ng Panginoon at kapayapaan sumakanya nawa 
at sa kanyang kapamilya) sa al- Madina, ang moske ng 
Kufa (malapit sa lungsod ng Najaf), ang moske ng 
Basra sa lungsod ng Basra, at ang Sakr al- Sharif (ang 
bobidang bato) at Herusalem sa Palestina. 

2. Ang mga lugar na nasa ikalawang pinakamataas na uri at 
mahalaga ay tulad ng moske ng Sahla na malapit sa Najaf 
at ang moske ng Baratha 1 sa pagitan ng Kadhimayn at 
Baghdad. 



1 Amir Al- Mu'minin 'AH Ibn Abi Talib ( sumakanya nawa ang kapayapaan) 
dumaan sa Baratha ( malapit sa Karkh, sa kanlurang bahagi ng Baghdad ) at 
nagdasal sa kinaroroonan ng kasalukuyang moske. 



91 



Ano ang Islam? 

3. Ang mga lugar na nasa pangatlong pinakamataas na uri at 
mahalaga ay ang lahat ng mga moskeng itinayo ng mga 
Muslim sa buong mundo. Ang mga ito ay nagkakaiba ng 
estado ayon sa naipaliwanag ng huresprudensiyang Islam. 

Tanong: 

May mga natatanging kautusan ba kaugnayan sa mga moske? 
Sagot: 

Sa katunayan, mayroon. Halimbawa, ipinagbabawal ang 
paglapastangan at hindi makatarungang paggiba ng mga ito. 
Ipinagbabawal din sa isang tao na nasa kalagayan ng hanaba 
o ang isang babae ay may buwanang- daloy o nasa 
kondisyong lochia! - matapos manganak na umupo sa moske, 
at ipinagbabawal din sa mga nasa kalagayan ng hanaba na 
dumaan sa moske ng al- Haram at Makka pati na rin sa 
moske ng Propeta (ang pagpapala ng Panginoon at 
kapayapaan sumakanya nawa at sa kanyang kapamilya] sa 
Al- Madina. 



92 



Batas ng Islam 
Mga Banal na Templo 
Tanong: 

Alin sa mga ito ang tanyag na templo? 

Sagot: 

May mga lugar na kung saan ang Propeta at ang walang 
pagkakamaling mga Imam ay inilibing narito: 

1. Ang Hujra ng Propeta (ang pagpapala ng Panginoon at 
kapayapaan sumakanya nawa at ng kanyang kapamilya) 
na nasa al- Madina sa Hejaz. 

2. Libingan ng al- Baqi' sa al- Madina kung saan naroon ang 
libingan nina Imam al- Hasan al- Mujtaba, Imam Zayn 
al- 'Abidin, Imam Muhammad al- Baqir at Imam Ja'far al- 
Sadiq (sumakanila nawa ang kapayapaan).Ang 
pinakahuling hantungan ni Fatima al- Zahra' (sumakanya 
nawa ang kapayapaan), ang pinakamabuti sa lahat ng 
babae na nasa al- Baqi'. 

3. Ang templo ni Imam Amir al- Mu'minin (sumakanya 
nawa ang kapayapaan) na nasa al- Najaf al- Ashraf sa 
Iraq. 

4. Ang templo ni Imam al-Husayn (sumakanya nawa ang 
kapayapaan) na nasa Karbala', Iraq. 

5. Ang mga templo nina Imam Musa al- Kadhim at 
Muhammad Jawad (sumakanilang dalawa nawa ang 
kapayapaan) na nasa Kadhimiyya, Iraq. 



93 



Ano ang Islam? 

6. Ang templo ni Imam 'Ali al- Rida (sumakanya nawa ang 
kapayapaan) na nasa Mashhad sa Khurasan, Iran. 

7. Ang templo nina Imam 'Ali al- Hadi at Imam al-Hasan al- 
'Askari, at ang libingan ni Imam al- Mahdi (sumakanila 
nawa ang kapayapaan ) na nasa Samara' , Iraq. 

8. Ang iba pang templo na umabot sa bukod-tanging antas , 
tulad ng sa itaas, halimbawa, ang templo ni al- 'Abbas 
(sumakanya nawa ang kapayapaan ) na nasa Karbala' , 
ang templo ni Sayyida Zaynab (sumakanya nawa ang 
kapayapaan ) na nasa Damascus , at ang mga templo ng 
iba pang mga propeta tulad ng templo ni Dhu Kifl 
(sumakanya nawa ang kapayapaan) at ang templo ni 
Musa ( Kalim - Allah - sumakanya nawa ang 
kapayapaan). 



Tanong: 



Ang mga templo bang ito ay nakakatamasa ng natatanging 
kataasan? 



Sagot: 



Oo, sa kadahilanang ang mga Propeta ng Panginoon at ang 
Kanyang mga tagasunod (awsiya 'uhu ) at ang sinumang 
malapit sa Panginoon ay doon nakalibing. 



Tanong: 



Pakipaliwanag ng ibang aspekto ng pagkakaroon ng mataas 
na antas. 



94 



Batas ng Islam 
Sagot: 

Ang natatanging kautusan na umuukol sa mga moske ( na 
nabanggit sa itaas ) ay ginagamit din sa mga banal na 
templong ito, na dinagdagan ng rekomendadong 
pagluluhog sa museleo ni Imam al - Husayn (sumakanya 
nawa ang kapayapaan). Ang ikalawa sa nabanggit ay may 
higit na pribilehiyo kaysa ibang mga templo. 



Tanong: 



Ang pagdalaw ba sa mga templo ay nakapagdadala rin ng 
pagpapala at ginagantimpalaan? 



Sagot: 



Oo, dahil rekomendado sa Islam na dumalaw ang mga 
Muslim sa libingan ng Propeta, kanyang anak na babae, at 
sa mga walang pagkakamaling mga Imam (sumakanila 
nawa ang kapayapaan ) sapagkat ang pagdalaw na iyon ay 
nakakatanggap ng maraming pagpapala sa kabilang buhay. 
Karadagan nito, ang Islam ay mayroong natatanging 
okasyon ng pagdalaw na kanais-nais sa ibang panahon. 

Kung sa panahon ngayon makikita natin na ang puntod ng 
hindi nakikilalang sundalo ay nagiging "dako ng pagdalaw"; 
na humihikayat sa mga tao na ipaglaban ang kanilang bansa 
at tanda rin ng paghanga sa mga sundalong nagbuwis ng 
buhay sa pakikipaglaban, gayundin sa Islam, mayroong mga 
kilalang pinuno at kapag ang mga tao ay sumunod sa kanila 
sila ay mabibiyayaan at magkaroon ng kaligayahan sa 
kabilang- buhay. 



95 



Ano ang Islam? 

Samakatuwid, makikita natin na ang templo ng mga Propeta 
at ng mga walang pagkakamaling Imam ay tanglaw ng 
Islam at pinagbubuhatan ng lubos na kaligayahan. 

Sa katunayan, ang panalangin sa pagdalaw sa Propeta at 
mga Imam ay mga aral at paraan tungo sa tamang 
paniniwala. Halimbawa, isa sa mga naisulat na panalangin 
ay ang pagdalaw sa templo ni Imam Amir al- Mu'minin 
(sumakanya nawa ang kapayapaan), si 'Ali ay pinarangalan 
bilang: 

"Pantay o patas ang katarungang ibinibigay at walang 
kinikilingan". 1 

Sa pangungusap na ito makikita natin ang panuntunan ng 
katarungan at pangangailangan ng pagkakapantay- pantay 
sa pakikitungo sa mga karapatan ng iba. 

Isa sa mga dasal na naisulat para sa pagdalaw ng 
sangtuwaryo ni Imam al- Husayn na mababasa natin: 

"Ako ay saksi na ikaw ay kadalisayan, dalisay at ginawang 
dalisay na ikaw ay mula sa kadalisayan, mga dalisay at 
ginawang dalisay. Ang iyong sarili ay malinis at ang lupa ay 
nagging malinis dahil sa iyo, ang lupa kung saan ikaw ay 



1 Tingnan, Halimbawa, Mafatihal-jinan ni 'Abbas al-Qummi, Daral-Zahra' Beirut, unang prima, 
1998, ph.443, ziyarat Amir al- Mu'minin ('alayki 1-salam) sa Araw ng Ghadir: " ikaw ay 
makatarungan ng walang kinikilingan, maging pantay ka sa mga tao at ikaw ay may mas nalalaman sa 
batas ng Panginoon kaysa ibang nilalang " [ matapos ang Banal na Propetang Muhammad - 
sumakanya nawa ang kapayapaan at sa kanyang kapamilya ]. 



96 



Batas ng Islam 

namamahinga ay malinis nang dahil sa iyo, at ang iyong 
sangtuwaryo ay dalisay 1 . 

Natutunan natin mula dito na tungkulin ng isang tao na 
gawing malinis ang kanyang puso, katawan at lahat ng 
bagay na kanyang nahawakan at upang maging malinis ang 
lupang ng kanyang tahanan. Kinakailangan bang sumunod 
ang peregrino sa yapak ni Imam al- Husayn (sumakanya 
nawa ang kapayapaan ) sino ang naging daan para maging 
malinis ang lupa? 



Tanong: 



May iba pa bang kapakinabangan sa pagdalaw sa mga 
templo sa natatanging okasyon? 



Sagot: 



Oo, tulad ng mga pakinabang na nabanggit sa pagha-hadji, 
Simula pa sa mahalagang okasyon sa pagdalaw sa mga 
templo ng mga walang pagkakamaling Imam, ang mga tao 
ay nagtitipun- tipon mula sa iba't ibang lugar, kaya ang 
mga pakinabang na nakukuha ng pagha-hadji (na nabanggit 
na) ay natatamo din sa ganitong mga dalaw. 



PAGSUSUMAMO 

Tanongx 



Ano ang kahulugan ng pagsusumamo at bakit dapat natin 
itong gawin? 



Mafatihal-jinan. pahina 515, ft ziyarat al- Imam al- Husayn ( 'atayhi 1-salam) al- makhsusa al- 
ula. 



97 



Ano ang Islam? 



Sagot: 



Ang pagsusumamo 1 ay katumbas ng mga salitang 
binibigkas ng tao sa May Likha upang humingi ng mga 
pangangailangan, pagpapahayag ng karaingan, pagpupuri 
sa Panginoon, pagbanggit ng isa- isa sa mga biyaya at mga 
pakinabang na naibigay ng Panginoon o paghingi nito ng 
gabay tungkol sa gagawing bagay o iwasang gawin. 

Ang mga pakinabang ng pagsusumamo ay binubuo ng: 

1 . Iniuugnay ng tao ang kanyang sarili sa May Lumikha. 

2. Nagpapalakas sa kaluluwa ng tao kapag nahihinuha nito 
na siya ay sakop ng Makapangyarihang Panginoon, ang 
kanyang kaluluwa ay nakakakuha ng lakas at ang lakas 
na 'yun ang pinagmumulan ng lakas ng loob at 
kawalang-takot. 

3. Nagdadala ito ng katahimikan at kapayapaang- loob, 
sapagkat ang katahimikan ay nagpapalaganap ng 
kaligayahan. 

4. Pagkintal kung ano ang nakakabuti sa kaluluwa at 
pagpapalayo ng mananampalataya sa masasamang 
bagay sanhi ng pamukaw-sigla na nakuha sa paggawa 
ng pagsusumamo. 



S. Paggabay sa nagsusumamo sa pagkilala ng tama at 
kasamaan pagkat ito ay ipapaliwanag ng panalangin. 



1 Pagsusumamo o Du'a' ( walang ritwal na pagdarasal ) kaiba sa scdat ( ang limang obligadong 
pagdarasal sa araw-araw at iba pa ) tulad ng nabanggit na. 



98 



Batas ng Islam 

Ang pagkilala ng kabutihan at kasamaan ang siyang 
taglay ng panalangin. 

6. Karagdagan nito, sinasagot ng Panginoon ang 
pagsusumamo, tulad ng sinabi Niya sa Banal na Koran: 

"At ang iyong Panginoon ay nagwika: Magdasal kayo sa Akin at 
kayo'y Aking sasagutin " [40:60] kung kaya't ang pangangailangan 
ng nananampalataya sa mundong ito at sa kabilang- buhay ay 
maibibigay. 

Sa madaling salita, ang pagsusumamo ng mga Islam ay ang walang 
hanggang pinanggagalingan ng kaalaman na hindi makikita sa 
ibang relihiyon o pananampalataya, at kung saan din 
nakapagpakinabang sa tao, Simula ng kanyang buhay hanggang sa 
kanyang huling hantungan. 

Tanong: 

Pakibigay nga ng halimbawa ng pagsusumamo. 



Sagot: 



Babanggitin natin dito bilang halimbawa, ang mga bahagi 
ng pagsusumamo ni Imam al- Sajjad 1 (sumakanya nawa ang 
kapayapaan) mula sa kanyang panalangin upang makakuha 
ng "Pinakamabuting katangiang-moral " 2 : 

" O, Panginoon pagkalooban po Ninyo ako ng kabuhayan 
at huwag po sana Ninyo akong subukan na tumingin 



Imam 'Ali Zayn al-'Abidin, ang ikaapat na Imam ng Ahl al- Bayt. 



l 

Al- Sahifa al-Sajjadiyya al-kamila (wa-kana min du'a 'ihi 'alayhi al-salamfi makarim al-akhlaq wa- 
mardi 1-cfal), ikalawang printa ay sa Beirut ( al-Mu'assisa al- Dawliyya), 1999, namay 
komentaryo ni Ghalib 'Asayli, panalangin no.20, ph. 113, 115-6. 



99 



Ano ang Islam? 

(anong mayroon sa iba ); Bigyan Mo po ako ng lakas at 
huwag dulutan ng kapalaluan; gawin po Ninyo akong alipin 
at huwag sanang masira ang aking pagsamba sa 
pagkawiling lubos sa aking sarili; gawin Mo akong 
kasangkapan sa paggawa ng kabutihan sa iba; huwag po 
sana Ninyong hayaan na mabahiran ang aking kabutihang- 
gawa nang sa gayo'y makaramdam ang iba na sila ay 
nagkautang sa akin; bigyan po Ninyo ako ng marangal na 
paraan sa pakikitungo at protektahan Mo ako mula sa 
makasariling pagbati. 

"O, Panginoon punuin po Ninyo ng pagpapala si 
Muhammad at ang kanyang kapamilya at gabayan po Ninyo 
ako sa pakikibaka sa nandaraya sa akin, ng may 
kagandahang- loob; na aking gagantimpalaan ang sinumang 
nagbigay sa akin ng kawalang-halaga, ng pagkabukas- 
palad; na aking pagbayaran ang sinumang umagaw sa akin, 
ng may kabutihang-loob; ang sinumang pumutol ng 
pakikipagkapwa sa akin, sa pamamagitan ng pagdalaw sa 
kanya; at pagsalungat sa sinumang nagsalita sa aking likod, 
sa pagsalita sa kanya ng mahusay;at ako ay magpapasalamat 
sa kahit na anong kabutihang-loob [na naipakita sa akin] at 
aking ipagpaumanhin ang anumang nagawa laban sa akin." 

"O, Panginoon ibuhos po Ninyo ang pagpapala kay 
Muhammad at sa kanyang kapamilya at nagsusumamo po 
ako sa Inyo na sana huwag Ninyo akong hayaan apihin, 
dahil alam kong Ikaw lang ang may kakayahang 
ipagtanggol ako, na sana huwag din akong mang-api ng 
kapwa, Ikaw lang ang may kakayahang pigilan ako; na sana 
hindi ako maligaw dahil Ikaw ang patnubay ko; na sana 
'wag naman ako maghirap, dahil nasa mga kamay Mo ang 
lunas ko; at sana 



100 



Batas ng Islam 

huwag naman ako mangmalupit ng kapwa, dahil ang aking 
lakas ay galing sa Iyo". 

Ang sinumang masusing susuri sa pagsusumamo ng Propeta 
( ang pagpapala ng Panginoon at kapayapaan sumakanya 
nawa at sa kanyang kapamilya ) at ng mga Imam, ang iba 
ay kabilang sa aklat na tinatawag na al-Qur'an wa-'l- du'a! 
ng Bihar al-anwar 1 , o sa Mafati al-jinan o al-Sahifa al - 
Sajjadiyya nalaman na ang pagsusumamo ay 

makatotohanang dakilang yaman na magagamit para 
maging masaya ang tao hanggang sa kabilang buhay. 

SAMA-SAMANG PAGDARASAL ( SALATAL- JAMA 'A ) 
Tanong: 

Ano ang kahulugan ngjama'al 



Sagot: 



Ito ay sama-samang pagdarasal. Ang Islam ay humihikayat 
sa mga Muslim na sabay-sabay ialay ang limang beses na 
pagdarasal na sama-sama sa likod ng Imam, sa kondisyong 
siya ay karapat-dapat, ibig sabihin siya ay tapat sa kanyang 
relihiyon. Sa buong mundo ng Islam mula sa kapanahunan 
ng Propeta, na isa sa nagtatag ng sama-samang pagdarasal, 
hanggang sa ngayon, ang mga Muslim ay nagtitipun-tipon 
sa umaga upang magdasal nang sabay-sabay na panalangin 
sa madaling- araw, sa pantanghaling dasal at panghapon na 



Ang encyclopaedic na gawa noong ika-1 7 na sentenatyo ni 'Allama Muhammad Baqir al-Majlisi, 
nailathala (1 10 na tomo ) sa Beirut, ikalawang bagong edisyon, 1983. Ang tinutumbok na seksyon ay 
mgKitab al-dhikr wa-'l-du'a' makikita sa tomo 90 ( pp.148 hanggang katapusan) at sumasaklaw din 
sa tomo 91 at 92. 



101 



Ano ang Islam? 

pagdarasal at sa paglubog ng araw para sa hapon at gabing 
pagdarasal. 

Sila ay kalimitang nagtitipon sa isang tiyak na lugar, tulad 
ng templo ng mga Imam at sa mga moske, at pagdadasal 
kasama ng mga Muslim na namumuno at namumuhay nang 
mabuti at tapat na gumagawa ng obligadong pagdarasal sa 
paraang patayo, paupo, payuko, at paninikluhod. 

Tanong: 

Ano ang ating nakukuha sa sama- samang pagdarasal? 

Sagot: 

Ang mga pakinabang na nakukuha sa sama-samang 
pagdarasal ay marami kabilang na ang mga sumusunod: 

1. Napagsama-sama ang mga Muslim sa praktikal na 
paraan: araw- araw ang isang Muslim na may malaking 
responsibilidad ay tumatayong kasunod ng nasasakupan, 
ang puting Muslim kasunod ng iti'm na Muslim, 
mayamang Muslim kasunod ng mahihirap na Muslim, 
at iba pa, ang lahat sa harap ng iisang Panginoon, 
walang matanyag sa bawat indibiduwal. Sa panahong 
din iyon, lahat ay nakikidalamhati ng magkatulad na 
mga damdamin. Ang pagkakauri at iba pang pagtatangi 
ay nawawala at dahil dito walang ibang mangibabaw 
kundi kabutihan. 

2. Ang pagdadamayan ay nakikita kapag ang mga Muslim 
ay nagsama- sama at nagkakakilala ang bawat isa. Ang 
mga magkakaibigan ay nagtutulungan at binibigyang- 



102 



Bates ng Islam 

pansin ang sinumang wala sa pagtitipon o nasa 
kahirapan. 

Kumikintal ang disiplina sa puso ng mga nagdadasal, 
sapagkat ang sama-sama ay isa sa mga pinakamabuting 
paraan ng disiplina. Kapag ito ay nakatanim na sa 
katangian ng isang Muslim siya ay magiging matatag sa 
kanyang ginagawa. 

Ang pakinabang galing sa sermon at pamamatnubay na 
kadalasang binibigay sa sama-samang pagdarasal bago 
magsimula o pagkatapos. Ang mga Muslim sa ganitong 
sama-sama ay nakakatanto sa mga kalamidad na 
lumipos sa mga Muslim sa buong mundo kaya ang 
pakikilahok nito ay hindi lang nakikihapis sa mga 
nadulutan, sa halip, nakikisalamuha rin upang gumawa 
ng praktikal na bagay. Samakatuwid, mapapansin natin 
na ang laging sumasama sa pagtitipong pagdarasal ay 
mas marami ang nalalaman tungkol sa relihiyon at 
mapapansin din ang bunga ng mga sermon at 
pangangaral sa ganitong mga okasyon, ang mga 
nagdarasal na sama-sama ay mas tapat at maingat kaysa 
iba sa iba't ibang larangan ng buhay. Ang pakinabang 
sa pagtitipon na pagdarasal ay tuloy-tuloy pa rin 
hanggang ngayon. 



103 



Ano ang Islam? 

PAG-UUTOS KUNG ANO ANG MABUTI AT PAGBABAWAL KUNG 
ANO ANG MASISISI 

Tanong: 

Ano ang kahulugan nito? 



Sagot: 



Ipinag-uutos ng Islam kung ano ang mabuti kahit na ito ay 
ginagawang sapilitan o magiging sanhi ng pagtatagubilin. 
Ang kabutihang iniuutos ng Islam ay tinatawag na ma'ruf. 

Gayundin, ito rin ay nagbabawal kung ano ang maaaring 
maisisisi kahit ang paggawa ng bagay ay maging lubos na 
ipinagbawal o sabihing ang tiyak na mga kilos na iyon 
makakabuting layuan. Ang masasamang bagay ay tinatawag 
na munkar. 

Samakatuwid, ang Islam ay nag- utos sa mga Muslim na 
iatas ang ma'ruf (mga mabubuting bagay) at ipagbawal ang 
munkar ( mga masasamang kilos). Nang sa gayon, sa batas 
na ito ang mga pagkalihis sa lipunan ay maitutuwid, ang 
mamamayan ay mapapatnubayan sa tamang pag-uugali ng 
Islam at ang mga ito ay magliligtas sa kanila sa mga 
masasamang bagay at mga krimen. 

Sa Koran, sinabi ng Panginoon: " Ikaw ang pinakamabuti 
sa lahat ng nilalang na nabubuhay sa sangkatauhan, ipag- 
utos mo kung ano ang mabuti at iyong ipagbawal kung 
anong maaaring maisisisi" [3:110]. 

Si Propetang Muhammad (ang pagpapala ng Panginoon at 
kapayapaan sumakanya nawa at sa kanyang kapamilya) ay 



104 



Batas ng Islam 

naghambing ng pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal sa 
paggawa ng maaaring maisisisi, tulad ng tao sa isang 
bangka na habang nasa laot ay gumagawa ito ng butas. 
Kapag may pasaherong pipigil sa kanya sila ay maililigtas 
ngunit kapag wala at hayaan ito sa kanyang ginagawa 
pareho silang masasawi. 

Si Imam Amir al- Mu'minin (sumakanya nawa ang 
kapayapaan ) ay nagsabi : siguraduhin mo na ang iniuutos 
mo ang mabuti (ma'ruf) at ipagbawal ang masisisi (munkar) 
kung hindi ang kasamaan ay mananaig, kung saan ikaw ay 
hihiling ng tulong sa Panginoon ngunit hindi maibibigay ng 
Panginoon ang inyong panalangin" 1 . 

I'TIKAF 

Tanong: 

Ano ang i'tikafl 



Sagot: 



Ang i'tikaf ay nagtataglay ng pamamalagi sa moske ng 
tatlong araw o higit pa tuwing araw ng pag-aayuno ng 
Muslim at iwasan ang paggawa ng maraming bagay na 
hindi naaayon sa pagtamo na mapalapit sa Panginoon, at 
hindi ito umaalis ng moske maliban sa mga 
pangangailangan. 



Katulad din ng paanyaya sa Nahj al- balagha ph.362, ngunit may bahagya itong pagkakaiba sa 
Simula viz. " Huwag talikuran ang utos ng kabutihan at ang pagbabawal kung ano ang ikagagalit. . 

105 



Ano ang Islam? 
Tanong: 

Ano ang pakinabang ng i'tikafi 



Sagot: 



Ang kabutihang naidudulot nito ay itaas ang mga bagay na 
pangkaluluwa at upang pigilin ang isang indibiduwal sa 
pagkagiliw sa pisikal na makakasira ng isip. Ito ay panahon 
ng pagpapagaling at pahinga upang linisin ang katawan at 
palinisin ang kaluluwa. 

Sa panahon ngayon makikita natin na ang mga tao, kahit na 
pinuno ng pamahalaan, tumitigil sa kanilang trabaho sa 
panahon ng pagpapagaling, nang sila ay magkaroon ng 
panahong magpahinga at magnilay-nilay. Sila ay 
pumupunta sa bahay sa probinsiya o lalawigan o di kaya ay 
pumupunta sa tabing- dagat at kahit saan upang makakuha o 
makabawi muli ng kanilang lakas at upang maisip ang 
kanilang mga problema nang malayo sa magulong 
pagkakaingay ng buhay. Ang i'tikaf ay mas mainam ang 
paggawa nito dahil: 

1 . Habang ginagawa ang i 'tikaf ikaw ay nag-aayuno, ang 
mga pakinabang nito ay nabanggit na. 

2. Ang /' 'tikaf ay nangangailangan ng pagtutuon ng sarili sa 
Panginoon na siyang pinagbubuhatan ng bawat 
kabutihan at pamukaw-sigla ng kapayapaan at 
kapanatagang- loob. 

3. Ang i'tikaf ay ginagawa lamang sa moske kung saan ito 
ay lugar ng pagsunod, pagsamba, katapatan at 



106 



Batas ng Islam 

kabanalan, malayo sa pagkakasala at masasamang 
gawain. 

Ito ay napatunayan sa paraang maka-agham na ang lugar ay 
nakakaimpluwensiya ng damdamin at maaaring, ayon sa uri 
ng lugar, may positibong impluwensiya sa kabutihan o 
kasamaan. 

PAGPAPALAGANAP NG KABUTIHAN 
Tanong: 

Ano ang kahulugan ng pagpapalaganap ng kabutihan? 



Sagot: 



Tinatawag ng Islam ang bawat kababaang loob na 
"kabutihan" na ( khayr) at nag-uutos sa mga tao na 
umanyaya sa iba tungo sa paggawa ng kabutihan. Sinabi ng 
Panginoon, "Hayaan ninyo na may mga pangkat na 
tumindig buhat sa inyo at umanyaya sa lahat sa paggawa ng 
kabutihan" [3:104], tulad ng ipinag-uutos Niya sa mga tao 
na gumawa ng kabutihan sa kanilang sarili. 

Katunayan sa Islam, dagdag pa dito, ay may pagpapala sa 
sinumang gumagabay sa ganap na kabutihan gaya ng 
gumawa ng kilos sa kanyang sarili, ayon sa sinabi ng 
Propeta ( ang pagpapala ng Panginoon at kapayapaan 
sumakanya nawa at sa kanyang kapamilya ), " ang 
sinumang nagturo sa daang kabutihan ay para na ring siya'y 
gumawa ng (ng mabuting kilos mismo ) nl . 



1 Tingnansa J6»c of- 'umina/,tomol6, pahina 359, hadith 16052 at Bihar al- armar, tomo71, pahina 
409. Bihar al-anwar, tomo 72, pahina SO. 



107 



Ano ang Islam? 
Ang mabuting gawa ay nahahati sa dalawang kategorya: 

1. Ang mga mabubuting gawa na tiyakang itinalaga ng 
Islam tulad ng pagdadasal, pagtulong sa mga 
nangangailangan at pagpapakain sa nagugutom. 

2. Ang mga magagandang gawa na saklaw ng 
pangkalahatang mga prinsipyo na inihanda ng Islam 
kahit na hindi gumawa ang Islam ng tiyak na 
pagtatakda sa kanila, tulad ng paggawa ng mga 
paaralan at mga hospital, pagpapatayo ng mga 
institusyong pagkawanggawa upang magkaloob ng 
mga damit at pagkain sa mga kapus-palad, at 
pagpapabilis ng kontrata sa pagpapakasal, at iba pa. 

Samakatuwid sa pananaw ng Islam, ang Muslim ay isang 
tao na gumagawa ng kabutihan at nag-uutos ng kabutihan 
na batay sa sinabi ng Propeta ( ang pagpapala ng Panginoon 
at kapayapaan sumakanya nawa at sa kanyang kapamilya ) " 
Ang pag-alis ng bagay na nasa daan na makakapinsala ay 
isang kabutihang-gawa "\ 

Katunayan, kapag ang tao ay kumilos nang ayon sa tuntunin 
ng Islam sa paggawa ng kabutihan at pagpapalaganap kung 
ano ang nakakabuti, walang sinumang mangangailangan at 
ang mundo ay magbabago sa pagiging paraiso ng 
kagalingan kung saan ang kabutihan, kasaganaan at 
pagkakaibigan ay mananaig sa buong mundo. 



1 Bihar at- anwar , tomo 72, pahina 50. 

108 



Batas ng Islam 
MGA PAGGUNITA 

Tanongi 

Ano ang kahulugan ng mga paggunita? 
Sagot: 

Ang Islam ay nagsagawa ng pagdiriwang at paggunita 
bilang pag-alaala sa Propeta at mga walang kasalanang mga 
Imam maging ang mga ito ay masasayang pangyayari tulad 
ng kaarawan, o kalungkutan tulad ng araw ng kanilang 
pagkamatay, bagay na rekomendado at lubhang kanais-nais. 
Ayon sa isinalaysay ng hadith, "Ang ating mga tagasunod 
ay mula sa atin, sila ay natutuwa sa ating kasiyahan at 
nagdadalamhati sa ating kalungkutan " 1 . 

Tanong: 

Ano ang pakinabang sa mga paggunitang ito? 
Sagot: 

Ang maraming pakinabang na isinama nila: 

1. Manghikayat ng kabutihan. Kapag nakikita ng tao na 
ang kabutihan at pagkamatapat ay mga bagay na 
iginagalang, ito ay kanilang papanigan at sila ay 
magdudulot din ng paggalang. Tulad ng mga paggunita, , 



1 Gkurw dl-hikam wa-durar al-kalim, 'Abd al- Wahid al- Amidi ( fl. 5/ikalabing-isang siglo ), unang 
inilimbag sa Beirut noong 1987, unang bahagi, ph. 227, hadith no. 178: " Makapangyanhang Panginoon 

tumingin Kayo sa sanlibutan at piliin po Ninyo kami na Iyong tagasunod (shi'a) nang sa gayo'y mayroon kaming nutulungan at 
masisiyahan kapag kami ay natutuwa, malulungkot kapag kami ay nalulumbay at mag-aalay ng kanilang mga sarili at an- arian dakil si 
amin. Ang mga iyon (tao ) ay mula sa amin at babalik sa amin at makakasama namin sa paraiso. 



109 



Ano ang Islam? 

ito ay naghihikayat din ng kabutihan at kapuri-puring 
mga gawa kung kaya't ito ay pumupukaw din kung ano 
ang masama at ipinagbabawal. 

2. Paglikha ng mga huwaran. Kapag ang tao ay may 
pansariling paggalang sa isang tao, ito ay kanyang 
magiging huwaran at sisikapin nitong isunod sa kanyang 
buhay ang katangiang taglay ng kanyang hinahangaan. 
Sapagkat nasa katangian ng tao ang espirituwal na 
pagpapahalaga at ang pagkakaroon ng posibilidad na 
mamuno ng may karangalan at katangiang-moral. 

3. Pagpupuri sa mga nagpapahalaga tungo sa kaunlaran ng 
lipunan. Ang mga taong ito ay iginagalang habang sila 
ay nabubuhay hanggang sila ay namayapa. 

4. Dagdag pa nito, sa ganitong pagdiriwang kadalasan 
kabilang ang mga tao sa pagtitipon at pagkakaroon ng 
pagpapalitang-kuro at panayam at ito ay magdaragdag 
ng pakinabang para sa lipunan, tulad ng nabanggit na 
banal na paglalakbay sa Makka at pagdarasal sa 
kongregasyon. Bukod pa dito, ang pagtitipong ito ay 
hindi lang paggunita kundi mayroon din itong aspekto 
ng pagpatnubay at pagbabala upang dalawang ulit ang 
nakukuha ditong pakinabang: pakinabang mula sa 
tunay na pangyayari at ang pakinabang mula sa 
espirituwal na pagtuturo. 

5. Kapag ang pagdiriwang ay ginagamitan ng makukulay 
na palamuti para sa masasayang okasyon at maiitim 
naman para sa pag-aalaala sa kalungkutan o pagluluksa 
ito ay nakapagbibigay ng lakas sapagkat ang mga mata 
ay nakikisali sa tainga sa paghahanap ng pang-unawa at 



110 



Batas ng Islam 

pamukaw-sigla, kung kaya ang kasagutan sa mabuti at 
sa masama ay higit na mapapalakas. 



Tanong: 



Magbigay ng halimbawa ng mga pagdiriwang bilang 
parangal. 



Sagot: 

Halimbawa 



1 . Ang kaarawan ng Banal na Propeta, at Fatima al- Zahra' 
at ang 12 mga Imam (sumakanila nawa ang kapayapaan 
at pagpapala ng Panginoon ). 

2. Ang pagdiriwang (7tf ) ng al- Mab'ath 1 nang ang Propeta 
(ang pagpapala ng Panginoon at kapayapaan sumakanya 
nawa at sa kanyang kapamilya ) ay sinabihan ng 
Panginoon na simulan na ang kanyang tungkuling 
Propeta para sa sangkatauhan noong ika- 27 ng Rajab 2 . 

3. Ang pagkamatay ng Propeta, Fatima al- Zahra 1 , at ang 
11 walang kasalanang Imam (sumakanila nawa ang 
kapayapaan at pagpapala ng Panginoon). 

4. Ang pagdiriwang ng Ghadir ( 'Id al- Ghadir ) na 
tinatawag na Ghadir Khumm, ang Propeta ( ang 
pagpapala ng Panginoon at kapayapaan sumakanya 
nawa at sa kanyang kapamilya ) ay humirang kay 'Ali 



' 13 taon bago ang Hijra ( noong ang Propeta Muhammad ay nagtungo mula sa 
Makka patungo sa al- Madina ). 
Ito ay sa Makka. 



Ill 



Ano ang Islam? 

Ibn Abi Talib na kanyang Khalifa ( humalili ) sa mga 
Muslim noong ika- 18 ng Dhu '1-Hijjra 1 . 

5. Ang mga Islamiyang pagdiriwang ng 'Id al- Fitr 
(pagpatid ng pag-aayuno ) sa ika- 1 ng Shawwal 2 at 'Id 
al- Adha ( pagdiriwang ng pagsasakripisyo ) sa ika- 10 
ng Dhu '1- Hijja. 

6. Isa sa mga araw ng pagluluksa ay ang Arba'in, ang 
ikapatnapung araw ng pagluluksa para kay Imam 
Husayn, sa ika- 20 ng Safar 3 . 

TAW ALU at TAB ARM 

Tanong: 

Ano ang kahulugan ng tawalli at tabarrP. 



Sagot: 



Kapag nagmahal ang isang tao, siya ay magiging malapit sa 
kanya, at kapag malapit na siya sa kanya sinusunod nito ang 
kanyang mga halimbawa sa kilos at pananalita. Katulad din 
ito na kapag ayaw niya ang isang tao lumalayo ito sa kanya 
at sa pag-iwas nito sa taong ayaw niya, sumasalungat siya at 
nagiging iba siya sa kanyang ginagawa at sinasabi. Sa 
ganyan, ang pagmamahal at ang pagkakaroon ng kasama ay 
itunuturing na halimbawa na sinusunod at tinatawag na 



1 Ghadir Khumm ang pangalan ng lawa-lawaan sa pagitan ng Makka at al- Madina. Ang pangyayari 
ay naganap sa taong 1 0/ 632 nang pauwi na ang Banal na Propeta mula al- Madina, sa pagtatapos ng 
pagiging Hadji. 

Ang araw matapos ang buwan ng pag-aayuno sa Ramadan. 
3 Ang ika- apatnapung araw matapos ang pagkamartir ni Imam Husayn sa Karbala' noong ika- 10 ng 
Muharram61/680, unang buwan sa kalendaryong Muslim, (ikalawa ang Safar). 



112 



Batas ng Islam 

tawalli (pagkakasundo), at ang hindi pagkagusto at ang 
paglalayo nito ay tinatawag na tabarri ( pagkapoot). 



Tanong: 



Kanino tayo dapat magpakita ng tunay na 
pakikipagkaibigan at kanino tayo dapat magpamalas ng 
pagkapoot? 



Sagot: 



Dapat tayong magpakita ng magiliw na pakikitungo sa 
Panginoon, sa Kanyang mga Propeta, sa mga Imam at sa 
mga may takot sa Panginoon, at sa pagsalungat sa mga 
kalaban ng Panginoon. Dapat natin itong gawin sapagkat 
ang totoong nagmamahal sa Panginoon ay malapit sa 
kanyang puso at ang kanyang kilos sa pagkamaka-Diyos, 
masunurin sa Kanya at sa paggawa nito, nagiging maunlad 
ang kanyang pagkatao maging dito at hanggang sa kabilang- 
buhay. 

Gayundin, kapag ang isa ay nagpapakita ng pagkapoot sa 
mga taong may takot sa Diyos inilalayo din niya ang sarili 
dito at walang ibang magawa kundi sumalungat sa lahat ng 
kilos at ginagawa nito. Samakatuwid, hindi siya 
mapapahamak ng mga taong iyon. Bukod pa nito, ang tao 
ay dapat magpalugod sa kanyang mga likas na hilig ng may 
kalakip na pagmamahal at kawalang-gusto, sapagkat may 
tatlong kategorya ng tao: 

1. Mga taong sumusunod sa Panginoon at totoong 
natatakot sa Kanya. 



113 



Ano ang Islam? 

2. Mga kaaway ng Panginoon at kaaway din ng mga 
sumasampalataya. 

3. Ang sinumang hindi sa Panginoon o sa Kanyang 
kagalit tulad ng isang mangmang na walang- 
kakayahan upang kilalanin ang katotothanan o kaya 
ang naninirahan sa malalayong lugar o sa mga lugar 
na disyerto. 

Kapag nais ng tao na makamit ang kanyang likas na pag- 
ibig ito ay kanyang isasalin sa may magandang pag-uugali 
na ang pakikisama ay kapaki-pakinabang ngunit kapag ang 
likas na pag-uugali ay pagkapoot siya ay tumutuon sa taong 
may pangit na pagkatao na ang pakikisama ay mapanganib 
o nakakasakit. 

Samakatuwid, sa ating mga nabalangkas ang pagpapatibay 
ng mabuting pagsasamahan at pagkapoot ay unang-una, ang 
paraan upang matugunan ang katutubong katangian na 
nararapat ipahayag. Ikalawa, nakakatamo ng pakinabang sa 
pagkakaroon ng ganoong uri ng paninindigan sa mundong 
ito at sa hinaharap. 

Tanong: 

Maaari bang gawin ang mga likas na katangian? 



Sagot: 



Anumang likas na hilig maging ito ay pag- ibig, pagkamuhi, 
pagluluksa, katuwaan, tapang, at iba pa tulad ng tiyan na 
kailangang busugin. Nilinaw ng Islam kung ano ang 
pmakamabuting pagkain sa mga kalikasang ito upang 



114 



Batas ng Islam 

malaman ng tao kung ano ang makapagpapasaya sa kanya 
at ano ang mga sanhi ng kanyang kalungkutan, nang sa 
gayon, kanyang susundin kung ano ang nakabubuti at 
ipawalang-halaga kung ano ang nakakasira. 



115 



Kalayaan sa Islam 
8- KALAYAAN SA ISLAM 

Tanong: 

Ang kalayaan ba ay umiiral sa Islam? 
Sagot: 

Sa lahat ng pagkakaunawa sa kalayaan na umiiral sa iba't 
ibang uri ng relihiyon at sistemang legal, ang pinakamalawak 
ay makikita sa Islam. 

Katunayan, ang Islam ay relihiyong may kalayaan sa bawat 
diwa ng salita. 

Tanong: 

May katibayan ba sa pagsasabi nito mula sa Koran at surma? 
Sagot: 

Oo, sa katunayan. Hinggil sa Koran, inilalarawan nito ang 
Propeta ng Islam na siyang, » Gumawa ng alinsunod sa batas 
ang mabubuting bagay at ipinagbabawal sa kanila kung ano 
ang masasama at kanyang inalis ang kanilang mga bigat at 
tanikala"[7:157]. 6 

Ang mga pasanin at panlipunang tanikala na nakatali sa leeg 
ng sangkatauhan at pumigil sa kanilang kalayaan ay siyang 
inalis ng Propeta , sa ganyan, sila'y kanya ring pinalaya at 
binigyan ng- kalayaan matapos ang paghihigpit at 
kamangmangan na umalipin sa kanila. 



116 



Ano ang Islam? 
ANG HANGGANAN NG KALAYAAN 

Batay sa tunay na surma, ang kilalang patakaran sa aklat ng 
batas kapayapaan na mula sa Koran at ang hadith ay : " Ang 
mga tao ay binigyan ng pananagutan para sa kanilang mga 
sarili at kung anong mayroon sila "'. 

Kaya ang sino man ay makagagawa ng kanyang nais gawin 
hinggil sa kanyang pangangatawan o kanyang sariling pag- 
aari sa kondisyong anuman ang kanyang gawin ay hindi labag 
sa Shari'a ng Islam. 



Tanong: 



Magbigay ng halimbawa sa mga kilos na ipinagbabawal sa 
Shari'a. 



Sagot: 



Mga ipinagbabawal na mga kilos sa sarili tulad ng pagkitil ng 
sariling buhay, pagputol ng sariling kamay, o pagsira ng 
sariling katangian tulad ng pagbulag sa sarili o gawing bingi 
ang sarili. 

Ang isa pang ipinagbabawal na kilos ay tumutukoy sa sariling 
pag-aari ng kayamanan sa pamamagitan ng pagtapon nito sa 
laot o pagsunog ng kanyang kuwartang papel at iba pa. 
Ipinagbabawal din ang paggasta ng pera ng iba sa paraang 
labag sa batas o labag na pagtatalik o pagsusugal. Yamang 
din lang na ang mga kilos na ipinagbabawal ng Shari'a ay 
talagang mangilan-ngilan lang, bawat isa nito ay ginawang 
labag sa batas para sa kabutihan ng indibiduwal o ng lipunan, 
mga bagay na maaaring gawin din sa katawan o kayamanan 



Tingnan din sa al- 'Awalial-la 'all, kabanata 1, pahina22, hadith 99. 

117 



Kalayaan sa Islam 

at ari- arian ng isang tao na hindi nakikita sa ibang relihiyon o 
alituntunin ng batas. 

Mga Uri ng Kalayaan 

Tanong: 

Anong mga uri ng kalayaan ang umiiral sa Islam? 



Sagot: 



Ang mga uri ng kalayaan na umiiral sa Islam ay napakarami 
kaya mahirap na italang lahat.Bagaman kahit papaano ating 
babanggitin ang sampu sa mga ito yamang din lang na ang 
karamihan sa mga ito ay saklaw na ng ibang uri: 

1. Kalayaan sa kalakalan: 

Ang sinuman ay maaaring mangalakal ng kahit na 
anong paninda na nais nito maliban lamang sa kalakal 
na labag sa batas tulad ng mga inuming nakalalasing at 
karne ng baboy. Maaari din siyang magluwas ng mga 
kalakal kahit saan at mag-angkat nito ng walang bayad 
sa adwana at walang hangganang pagbabawal. 

2. Kalayaan sa Pagsasaka: 

Pinahihintulutan ng batas ang sinumang tao na 
maaaring magsaka hangga't nais nito at lupang higit 
pa sa nais nito nang may buong kalayaan ng walang 
anumang mga buwis o hangganan sapagkat sinabi ng 
hadith, " Ang lupa ay pag-aari ng Panginoon at ng 
sinumang nais gumamit nito". 



118 



Ano ang Islam? 

3. Kalayaan sa Kasipagan: 

Ang tao ay maaaring makapag-angkat at makapag- 
luwas, makapagpatayo ng pabrika o makapag-angkat 
at makapagluwas ng kahit anong uri at maaaring 
gumawa ng mga bagay ng walang buwis, mga 
kondisyon o limitasyon. 

4. Kalayaan na magmamay-ari ng pinagkuktinang- 
yaman: 

Ang lupa, tubig at hangin, lahat ng ito ay mula sa 
Diyos, at ang tao ay pinahihintulutang kumuha ng 
yaman na taglay nito, maging ito ay isda mula sa 
dagat, deposito ng mineral, kayamanan sa lupa, mga 
kahoy sa kagubatan, atoms sa kalawakan at iba pang 
kayamanang nasa kalawakan. 

5. Kalayaan sa Pag- unlad: 

Ang sinuman ay maaaring makapagpapaunlad ng lupa 
sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga gusali, 
kanal, poso, at iba pang mga proyekto na ayon sa 
panuntunan ng prinsipyong nabanggit na, " Ang 
mundo ay sa Panginoon at sa sinumang nais gumamit 
nito". 

6. Kalayaang Maglakbay: 

Ang mga tao ay malayang maglakbay kahit saang 
lugar na nais nito ng walang bisa, o kailangan pa ng 
pahintulot o pagbabayad ng kahit na anong buwis, at 



119 



Kalayaan sa Islam 

walang sinumang may karapatang pumigil sa kanya 
na maglakbay sa isang lugar. 

Gayundin, ang tao ay malayang maglakbay nang 
matagal hangga't nais nito nang walang limitasyon sa 
takda ng paglakbay sapagkat ang Islam ay hindi 
naniniwala sa mga hanggahan sapagkat ang mundo ay 
sa Panginoon at ang tao ay makapaglalakbay hangga't 
nais nito. 

Higit pa niyan, ang Islam ay nagtatag ng natatanging 
halaga para sa mga manlalakbay na hindi na 
makapagbiyahe pa sa malayo sapagkat wala itong 
sapat na pera, at iba pa, at ito ay humihikayat sa mga 
tao na maglakbay. 

7. Kalayaang Manirahan : 

Ang tao ay malayang manirahan saan man ninais 
nitong tumira nang walang kondisyon o limitasyon 
sapagkat ang pasaporte, mga kard ng pagkakakilanlan 
at ang pagkakakilala ng pagkamamamayan ay lubos 
na hindi mahalaga sa Islam at ang lahat ng tao ay may 
karapatan sa hindi limitadong kalayaan ng pagkilos 

8. Kalayaan sa Pagpapahayag : 

Bawat isa ay may karapatang magsalita at 
magpalaganap kung ano ang kanyang nais, ng walang 
pagpipigil at kondisyong ipinapataw sa kanya, 
maliban lamang kung ang kanyang sinabi ay 
masasakit na salita, paninirang-puri sa iba, at 
pagtitsismis. 



120 



Tanong: 



Ano ang Islam? 

9. Kalayaan sa Pagsulat at Paglathala : 

Sinuman ay may kalayaang sumulat, maglimbag at 
maglathala, at magpalaganap ng anumang nais nito sa 
kondisyong hindi ito ipinagbabawal ng Shari'a 
hinggil sa nabanggit na kalayaan sa pagpapahayag. 

10. Kalayaang Magkaroon ng Maraming Trabaho sa 
Parehong Oras: 

Kapag nais ng taong magtrabaho pa ng iba maliban sa 
propesyon o trabahong pinapasukan nito, ito ay hindi 
tinututulan, hindi tulad sa ibang bansa na 
ipinagbabawal ng batas ang pagkakaroon ng datawang 
trabaho sa parehong oras at panahon : halimbawa, 
bilang kawani ng gobyemo at mangangalakal. 



Natatamasa ba ng mga Muslim ang mga kalayaang ito bago 
nawasak ang pamahalaang Islam? 



Sagot: 



Oo, ang mga Muslim at ang hindi mga Muslim na parehong 
nasa pamamahala ng Islam ay nasiyahan sa pagkakaroon ng 
gamtong kalayaan maliban lamang sa mga panahong ang 
kalayaan ay napipigil sanhi na rin ng kalupitan, at iba pa 
hmdi dahil sa bunga ng batas. Gayunman, ang panlulupig at 
ang pagpigil ng kalayaan na tunay na dumambana sa batas ay 
pinagtibay ng pamahalaan at ang mga pagsisingil ng bayad at 
mga butaw na ipinapataw sa kalayaang ito na parang isang 
krimen, ay mga kataka-takang pangyayaring hindi pa 



121 



Kalayaan sa Islam 

nangyayari maliban lamang kung matapos gumuho ang 
pamahalaang Islam. 

Ang kanluran ngayon ay nananamantala ng pamumuno sa 
mundo at nagdala ng maraming paghihigpit at nagpanatili 
ng libu-libong pagpipigil. Ang nakamamangha lamang sa 
mga kanluranin matapos nito, inaako nila na sila ang 
nagkaloob ng kalayaan sa sangkatauhan at nagpalaya nito 
mula sa kanilang mga tanikala. 



122 



Ekonomiyang Islam 
9- EKONOMIYANG ISLAM 



Tanong: 



Ang Islam ba ay may natatanging sistemang pang- 
ekonomiya? 



Sagot: 



Ang masagana at malayang sistemang pang-ekonomiya ay 
umnral lamang sa Islam ngunit ang sistemang pang- 
ekonomiya ay nangingibabaw sa mundo ngayon ay hindi 
masagana dahil sa isa sa mga salik na ito: 

1. Maaaring ang sistema ay bulok at nagbibigay sa iilan 
ng higit pa sa natatamo habang ang iba ay naghihirap 
at hinahatak pababa, at milyun- milyon ang 
namamatay sa gutom at kawalan ng saplot. 



2. 



O di kaya ang sistema ay pinipigil at mapanupil lalo na 
sa mga pribadong sektor kung kaya marami ang 
namamatay dahil sa kahirapan. 



Tanong: 

Ano nga ba ang sistemang pang - ekonomiya ng Islam? 



Sagot: 



Ang paglalarawan ng ekonomiyang Islam ay 
nangangailangan ng maraming babasahin, kung kaya ating 
lbibigay ang guhit-balangkas ng pangkalahatang pangunahing 
pnnsipiyo na itinakda ng Islam upang maalis ang karukhaan 



123 



Ano ang Islam? 

at pangangailangan ng lipunan at pagpapalago ng pamantayan 
ng pamumuhay, ayon sa mga sumusunod : 

1. Ang pagpapalawak ng kalayaan sa lahat ng aspeto ng 
buhay : 

Sapagkat ang tao ay nasisiyahan sa kalayaan sa ilalim ng 
pamahalaang Islam, na nabanggit na sa naunang kabanata, 
sila ay magsusumikap maghanapbuhay nang may 
katapatan at ang daan tungo sa kaunlaran ay bukas sa 
kanila. Palalaguin nila ang kanilang sarili kung kaya 
bihirang may makikita sa kanila ang mangangailangan. 
Ito ay sa kadahilanang, tulad ng nakilala ang pangunahing 
pamaraan sa pagkakaroon ng ari-arian ay pinapayagan sa 
bawat kaparaanan na walang buwis o bayad na 
ipinapataw, o di kaya ay mga pagbabawal o mga 
kondisyon. 

Kaya ang bawat isa ay magiging abala sa pagtatrabaho 
bilang paraan upang mabuhay at ang kanyang kita ay 
hihigit pa sa kanyang kinakailangan. Samantala, sa ilalim 
ng sistemang legal ay : 

1. Ang pagkukunan ng yaman ay pinaghihigpitan at ang 
pakinabang nito ay hindi bukas para sa lahat. 

2. Ang pinapayagang mapagkakakitaan ay sumasailalim sa 
buwis at iba pang bayarin. 

3. Ang paggawa ng mapagkakakitaan ay saklaw ng mga 
paghihigpit at kondisyon. Samakatuwid, ang isang 
maaaring makapagpakinabang sa mga likas na 
pinagkukunang-yaman at kahit mayroong isang maaaring 



124 



Ekonomiyang Islam 

magkaroon, pinapatawan ito ng mga buwis sa maaaring 
kita. Sa katunayan, kapag ang pagbabawal na ito ay 
nakakabawas ng pamantayan ng paglikha ng kayamanan 
ng 20% mula sa anong nararapat nito, sa hindi 
pagmamalabis. 

Kunin bilang halimbawa ang Iraq. Sa ilalim ng 
administrasyong Islam ito ay masagana sa agrikultura at 
maunlad na mga proyekto ngunit ngayon sa ilalim ng hindi 
Islam na pamamahala makikitang maliit lamang na bahagi 
nito ang sagana at ang iba ay nawasak na. Samantala, sa 
ilalim ng pamahalaang Islam 40 milyong tao ang namumuhay 
nang mariwasa sa yaman niyon, ang populasyon sa ngayon 
ay umabot halos ng 8 milyon 1 . 

2- Ang Kasimplihan sa Pagkakayari ng Pamahalaang 
Islam: 

Ang mainam na halimbawa sa kasimplihan nito ay makikita 
sa panahon ng Iraq sa ilalim ng pamahalaang Islam nang may 
tatlong tao na pumunta mula sa Medina upang mamahala sa 
bansa. 

Ang sikreto ng kapayakang ito ay ang sistemang, una, 
halimbawa, ito ay tiyak na makapagbibigay ng katarungan sa 
mga tao, pangalawa, pangangalagaan ang bansa laban sa 
mga kaaway, at pangatlo, magbibigay ng kasaganaan sa 
buong bansa. 

Bukod pa dito, ang pamahalaang Islam ay: 



Ito'y matagal na at napapanahong statistiko (ang aklat ay nakumpuni sa kalagitnaan pa ng 
1960) at ang kasalukuyang populasyon ng Iraq ay tinatayang humigit kumulang sa 22 milyon. 



125 



Ano ang Islam? 

1. Ang tanyag na pamahalaan na may pinakamataas na 
antas. 

2. Hindi kumikilala ng mga paghihigpit na magdadala 
tungo sa pagkakaroon ng labis na kagawaran. 

3. Tumututol sa pamahalaan ng iisang tao at nagsisikap na 
mabigyan ng agarang solusyon ang mga suliranin. 

4. Bumuo ng kapaligirang nagtitiwala sa taong-bayan sa 
pamamagitan ng pagpapakita kung ano ang pananalig at 
konsensiya. 

Sa ganitong paraan, ang pamahalaang Islam ay hindi na 
nangangailangan ng napakaraming kagawaran at kakaunti 
lamang ang mga kawani, ito ay nangangahulugan na ang 
pamamahagi ng yaman ay malalaki. Ito ay nagdudulot ng 
pag-unlad ng ekonomiya sa dalawang kadahilanan : 

1. Ang kawani ng pamahalaan, sa pangkalahatan, ay hindi 
gumagawa ng kanyang kita sa halip, umaasa ito sa 
trabaho ng iba. Samaktuwid, kapag babawasan ang bilang 
ng mga kawani ang sahod ay maiimpok na maaaring 
gamitin ng pamahalaan sa mga mahahalagang proyekto 
nito. 

2. Ang mga hindi nagtatrabaho sa pamahalaan at nagbibigay 
ng yaman, samantala kapag sila ay mga kawani ng 
pamahalaan sila ay maibibilang sa mga mamimili. 

Halimbawa : Kapag may sampling tao sa isang bahay at 
bawat isa ay kumikita ng 1 Dinar at 5 sa kanila ay kawani ng 
pamahalaan, ang perang gagamitin ay 5 Dinar na paghati- 



126 



Ekonomiyang Islam 

hatian ng mga 10 tao, samantala kapag mayroong 1 sa kanila 
ay nasa paglilingkod, ang kitang maidululot ay maaaring 9 
Dinar na paghahatian ng 10 tao. 

3- Ang Pananalapi: 

Ang Khums, zakat, jizya at kharaj ay nakuha para sa 
pananalapi, ang unang tatlong kauriang nabanggit ay 
naipaliwanag na. 

Ang Kharaj ay ang ani sa mga lupain na pag- aari ng estado o 
natamo ng mga Muslim dahil sa digmaan at iba pa. 

Ang tungkulin ng pananalapi ay binubuo ng dalawang 
bahagi: 

1. Upang matugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga 
tao. 

2. Upang pangalagaan ang bawat aspeto ng kapakanan ng 
tao. 

Halimbawa, ang tagapag-ingat yaman ay magbibigay ng pera 
sa isang mahirap na tao upang maging malaya ito sa 
kagustuhan; sa manlalakbay na nangangailangan ng 
pamasahe upang makauwi; sa taong hindi pa kasal upang 
makapag-asawa; sa isang nagkakasakit at walang pambili 
upang ito ay gumaling; sa isang walang sapat na capital 
upang makapagsimula ng proyekto upang siya ay makagawa 
ng ikabubuhay; sa isang nais mag-aaral ngunit walang sapat 
na pera at marami pang iba. 



127 



Ano ang Islam? 

Sa madaling sabi, ang bawat taong nangangailangan ay lalapit 
sa inat-yaman at maoobligang tulungan siya na ang pagtulong 
na ito ay hindi donasyon o gawaing kabanalan. Sa kabilang 
dako, isang pananagutan ng Ingat- yaman na pangalagaan ang 
kapakanan ang lipunang Muslim sa kabuuan, halimbawa, 
paggawa ng daan at pagpapailaw, pagpapatayo ng mga 
pagamutan, paaralan at paggawa ng mga moske. 

Bunga nito walang mananatiling mangangailangan at wala na 
ring aspetong pampubliko na hindi matutustusan. 

Sa tatlong bagay na ating naipahiwatig: ang pagpapalawig 
ng kalayaan, ang kapayakan ng mga kagamitan o makinarya 
ng pamahalaan, at ang institusyon ng pananalapi, ang Islam 
ay makapagpapaunlad ng lipunang higit na masagana kaya 
ang ekonomiyang Islam ang pinakamahusay na sistema at ito 
ay naiiba sa kapitalismo, kung saan ang pagbabahagi ng 
kayamanan ay hindi pantay, lalo na ang ekonomiyang 
komunismo na hindi tumitingin sa mga karapatang nauunang 
tunay na pangangailangan ng mga tao. 



128 



Kapayapaan sa Islam 
10- KAPAYAPAAN SA ISLAM 



Tanong: 



Ang Islam ba ay pananampalatayang pang- kapayapaan o 
pananampalatayang pandigmaan? 



Sagot: 



Ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan at hindi ng digmaan at 
ang katibayan nito ay ang salita ng Panginoon na nasa Koran: 
" Kayong mga naniniwala, kayo'y magkakaroon ng 
kapayapaan " [ 2: 208 ], " at kung sila ay inilagay tungo sa 
kapayapaan, ikaw rin ay ganoon " [8:61 ]. 



Tanong: 



Sinasabi ba ng Islam na ikaw ay dapat pumatol kapag hinarap 
ka ng mapang-api o mapanlusob? 



Sagot: 



Hindi, sapagkat ang Islam ay relihiyon ng katwiran at 
katarungan kung kaya't ang pagsunod at pagsuko (sa kalaban) 
ay hindi pinapayagan kaya sinabi ng Panginoon: "... ang 
sinumang umaapi sa inyo, salakayin din ito tulad ng kanyang 
ginawa niya sa iyo "[2:194] ; at sinabi din: " Ang pahintulot 
[ na maghiganti] ay ibinibigay sa sinumang nasa digmaan 
sapagkat sila ay naaapi, at sila ay bibigyan ng Panginoon ng 
tagumpay " [22:39]; Sinabi din ng Panginoon: 

"At sa paghihiganti, gawin din ang ginawa sa iyo" [16:126]. 



129 



Ano ang Islam? 
Tanong: 



Kung ang Islam ay pananampalataya ng kapayapaan, bakit 
pinahihintulutang makipaglaban ito sa mga hindi Muslim at 
bakit ang Propeta ng Islam ay nakikipaglaban din sa kanila? 



Sagot: 



Ang lahat ng labanan ng Propeta ( ang pagpapala ng 
Panginoon at kapayapaan nawa'y sumakanya at sa kanyang 
kapamilya ) ay tungkol sa pagdedepensa at hindi panlulusob. 
Hindi siya nakikipaglaban dahil sa kapangyarihan o dahil 
lamang gusto nitong magkaroon ng teritoryo at sakupin ito. 



Tanong: 



Itinuring ba ng Islam na ang pakikipaglaban ay alinsunod sa 
batas? 



Sagot: 



00. ngunit sa ilalim ng dalawang kondisyon: 

1 . Kung ang pagtatalo ay dahil sa Panginoon upang mailayo 
ang mga tao sa hindi nakakabuting paniniwala at 
panlipunang paglalapastangan at moral na gawain. 

2. Kung ito ay alang-alang sa mga sinisiil: upang mailayo 
ang mga tao na naghihirap dahil sa panlulupig at paniniil 
sa kamay ng mga mang-aapi. 

Ang dalawang prinsipyong ito ay ipinahayag sa Banal na 
Koran na: 



130 



Kapayapaan sa Islam 

" At ano ang pumipigil sa inyo sa pakikipag- away dahil sa 
Panginoon at para sa inaaping mga tao at kabataan? "[4:75] 

Tanong: 

Sa paglilinaw, ano ang kaibahan ng labanang Islam at hindi 
Islam? 

Sagot: 

Ito ay ang mga sumusunod: 

1 Ang Islam ay nakikipaglaban lamang para sa 
pagpapalaya ng mga tao: 

a) Pagpapalaya ng mga tao mula sa pamahiin, mapanganib 
na paniniwala, masamang pag-uugali at pagligtas sa mga 
naaapi mula sa umaabuso sa kanila. 

b) Pag-iwas sa pagsalakay, maging ito ay mula sa labas o 
mula sa rebelyon laban sa Islam. 

2- Ang Islam,kapag lumahok sa gulo ay may sinusunod na 
mahigpit na pag-uugaling moral: 

a) Hindi ito nanakit ng mga babae, mga kabataan, at ng 
mga hindi kasali sa pagtatalo, matatanda, atibapa. 

b) Hindi nito pinuputol ang tubig o nilalason, pagpuputol 
ngmgakahoy, atibapa. 

k) Hangga't maaari, hindi ito pumapatay. 



131 



Ano ang Islam? 

d) Nagbibigay amnestiya matapos makuha ang 
kahigtan, tulad sa banal na Propeta ( ang pag- 
papala ng Panginoon at kapayapaan nawa'y 
sumakanya at sa kanyang kapamilya) sa kanyang 
ginawa sa mga tao sa Makka at 'Ali (sumakanya 
nawa ang kapayapaan) sa kanyang ginawa sa mga 
naninirahan sa Basra. 

3- Huwarang pagkilos matapos ang tagumpay: 

a.) Napakaingat maglagay ng katarungan kahit saan. 

b.) Ang Islam ay hindi nananamantala ng kanyang 
bansa manapa'y tumutulong ito na makinabang 
ang mga naninirahan sa mga pinagkukunang 
yaman. 

k.) Hindi iginigiit na galling sa labas ang mamumuno 
sa mga tao, sa halip, gagawin nitong maghanap ng 
pinuno mula sa katutubong sambayanan nito na 
may taglay na katangian. 

d.) Nagbibigay ng ganap na kalayaan at 

pagkakapantay - pantay ng mga tao ayon sa 
nakatala. 

Para sa mga hindi Islam na mga pagtatalo, hindi sila 
binabayaran para iligtas ang mga tao mula sa panganib 
manapa'y pinipigil nila ito. Ang mga nagtagumpay ang 
kapangyarihan ay nakahanda para sa mga batas sa pagpatay, 
pananamantala atpang-aapi. 



132 



Kapayapaan sa Islam 

Ang ating mga nabanggit tungkol sa paglalaban ng Islam at 
hindi Islam ay hindi lang propaganda manapa'y ito ay 
pinatutunafyan ng kasaysayan. Dapat nating idagdag na ang 
mga digmaan at labanan sa ngalan ng prinsipyong Islam na 
naibalangkas na dapat ipalagay na pagkaligaw. 



133 



Pulitika sa Islam 
11- PULITIKA SA ISLAM 

Tanong: 

May sistemang pulitika ba ang Islam? 

Sagot: 

Oo, pagkat ang Islam, kung ating titingnan, ay may 
kinalaman sa parehong espirituwal na relasyon ng tao at 
buhay nito sa mundo. Ang Islam ay may masasabi tungkol 
sa pangangailangan ng tao at pinag-iibayo ang katayuan 
tungkol sa bawat isyu. 

Tanong: 

Ano ang kahulugan ng pulitikang Islam? 



Sagot: 



Kung titingnan natin ang tungkol sa pamahalaan ng Islam 
nangangailangan ito ng malawakang pagsusuri kung kaya 
ating ibubuod ang mga pangunahing prinsipiyong 
kinapapalooban nito: 

1 . Sino ang nararapat mamuno sa pamahalaang Islam? 

2. Paano ito pinagtitibay ng pamahalaan? 

3. Ano ang sistemang pampamahalaan? 



134 



Ano ang Islam? 
Tanong: 

Sino ang nararapat mamuno sa pamahalaang Islam? 
Sagot: 

Ang punong estado ay isang marunong tumupad sa mga 
sumusunod na kondisyon: 

1. Siya ay nasa legal na edad, nasa tamang pag-iisip, 
isang malayang tao, isang lalaki, lehitimong 
ipinanganak at taong may pananampalataya. 

2. Siya ay may sapat na kaalaman sa kamunduhan at 
espirituwal na mga gawain. 

3. Siya ay makatarungan. 

Maraming mambabat'as na nagtatakda rin na ang mamumuno ay 
dapat may mas sapat na kaalaman sa mga relihiyong pantas sa 
kanyang kapanahunan. 

Tanong: 

Ano ang kakailanganin ng pamahalaang Islam? 
Sagot: 

Ang pamahalaang Islam ay nagmamalasakit ng pantay sa 
espirituwal at materyal na bagay, na nangangahulugan na 
ang mamamahala ay gumagabay sa Ngalan ng Panginoon, 
hindi ng sa kanya o sa aristokridad. Ang pakinabang ng 
pamahalaang ito ay nakasalalay sa sumusunod: 



135 



Pulitika sa Islam 

1. Ito ay pumupuno sa espirituwal na panloob ng lipunan 
yamang ang pamaraan ay hindi naipamudmud sa pagitan ng 
" kapangyarihang ispiritwal" at " makamundong 
kapangyarihan" manapa'y, isang kapangyarihang 
kakatawan sa dalawang aspekto ng pamahalaan. 

2. Hindi posible sa isang namamahala ang mangurakot 
dahil kung gagawin ito, agad-agad maisisiwalat, 
sapagkat ang relihiyon ay mayroong sariling batas na 
hindi mababago o mapapalitan o di kaya ay 
maisasaayos. 

3. Ito ay nagpapatibay ng ugnayan sa pagitan ng 
mamamayan at ng pamahalaan na dahilan ng lubos na 
pagtutulungan sapagkat ang tao ay may likas na 
espirituwal na katangian Kahit may isang umamin na 
hindi siya relihiyoso, ibig sabihin, hindi siya iniaadya sa 
batas ng Panginoon hindi nangangahulugan na wala 
itong relihiyon o espirituwalidad, sapagkat ang 
kahulugan ng relihiyon ay iyong natatanging daang may 
moralidad na pinipiling tahakin ng isang indibiduwal sa 
kanyang buhay. Samakatuwid, kapag napagsama ng 
pamahalan ang relihiyon at makamundong kapangyarihan 
nito, bawat isa ay makakaramdam ng pagiging isa dito. 

4. Kasunod ng nasa itaas, ang ganitong pamamahala ay 
magtatagal sapagkat ito ay nakabase sa prinsipiyong 
espirituwal na may mas nagtatagal na katatagan na 
nagtatagal kaysa di banal. 

Tanong: 

Ilarawan ang sistemang pampamahalaan ng Islam. 



136 



Ano ang Islam? 
Sagot: 

Ang tanong na ito ay nangangailangan ng huwarang detalye 
at matamang pananaliksik sa iba't ibang institusyon na 
tumutugon sa nasabing pamahalaan na may sapat na balangkas 
naipakita dito ang mga sangkap na pangunahin sa sistemang 
itinatag ng Islam. 

1. AngHukuman. 

2. Ang Panghukbo. 

3. Ang Taga- Ingat - Yaman. 

4. Kalayaan at ang iba't ibang uri nito. 

5. Paglutas ng mga pagtatalo at mga suliranin. 

6. Ang kasaganaan ng bansa. 

Sa anim na mga bagay na ito, ang tatlong mga naunang 
nabanggit ay pangunahing mga pansaligang - batas ng 
almmang bansa sapagkat ang batas ay ginawa upang ipatupad 
ang katarungan sa bansa, ang panghukbo ay upang maitaboy 
ang mga kaaway at iba pa, at ang Ingatang-yaman ay 
kmakailangang maglaan para sa hukuman, sa panghukbo at 
iba pang institusyon. Ang tatlong huling nabanggit ay 
nangangalaga sa kapakanan ng bansa at pagpapaunlad nito. 

Tanong: 

Paano isinaalang - alang ng Islam ang hukuman? 



137 



Pulitika sa Islam 



Sagot: 



Ang hukuman ng Islam ay hindi masalimuot, mabilis at 
walang bayad. Ang isang mambabatas o hukom ay sapat na 
para sa pagsasaayos ng kaso sa isang malaking bayan sa 
simpleng kaugalian ng mga mamamayan sa pamamagitan 
ng pagsumbong sa kanya para sa paghahatol, karagdagan 
nito, wala itong babayarang halaga. Ang nagsasakdal ay 
hahanapan ng katibayan ng kanyang mga katwiran. Kapag 
mayroon nito, ang paghahatol ay naibibigay kaagad ngumt 
kapag walang katibayan, ang paghahatol ay ipinapahintulot 
sa akusado. Pagkatapos ng paghatol ito na ang pagsasara ng 
kaso. Sa ganitong paraan, ang isang hukom ay sapat 
lamang sa pangangailangan ng malaking lungsod tulad ng 
sa al- Kufa na umabot ng halos kalahating sentenaryo. 

Tanong: 

Ano naman ang panghukbo ng Islam? 



Sagot: 



Ang panghukbo ng Islam ay bukas para sa lahat na nais 
sumali at hindi makabibigat sa sinumang nais sumali dito. 
Ang tagapamahala ay gagawa ng kampo sa labas ng 
lungsod, maglalagay ng mga kakailanganing mga 
kagamitan at sa kanya rin magsisimula ang ideya ng 
panghukbong pagsasanay para sa mga tauhan. Ito ay 
malinaw na ang uri ng pagsasanay ay magiging kilala at 
maaaring magkaroon ng kasagutan sapagkat makikita na ang tao 
ay aatasan lamang na ilaan ang bahagi ng araw para sa 
panghukbong paglilingkod habang ang natitirang oras ay malaya 
sa iba pang gawain. Ang gastusin din ng hukbo ay hindi 
pabigat sapagkat ang pamahalaan na ang tutustus ng mga 



138 



Ano ang Islam? 

kinakailangang kagamitan. Ang konsepto ng panghukbo ay 
katulad sa larong koponan. 

Tanong: 

Ilarawan ang ingatang - yaman sa estadong Islam. 
Sagot: 

Tulad ng naisulat, ang buwis ng Islam ay limitado sa 
khums, zakat, jizya, at kharaj lahat ay ibinibigay sa 
ingatang- yaman at mula sa perang ito ang iba't ibang 
kagamitan ng estadong Islam ay may laang salapi. Makikita 
na ang administrasyong Islam ay pinapatakbo ng simple o 
payak, hindi na ito nangangailangan ng maraming pera at 
ang mga tao nasa ilalim ng pamamahala nito ay masayahin 
at kuntento din ang pamahalaan dahil hindi mabigat ang 
gastusin nito. 



Tanong: 



Ano ang ibig mong ipakahulugan kapag nagsasabi ng 
kalayaan sa Islam? 



Sagot: 



Yamang hindi masalimuot ang pamahalaang Islam ang mga 
mamamayan nito ay malayang makapagtamasa ng lubusang 
kalayaan sa pagsasaka, mangalakal, paghahanapbuhay, 
paglalakbay, paggawa ng gusali, lugar na titirhan, pag-aari 
ng anumang pinahihintulutan (mula sa paninindigan ng 
Shan 'a) at iba pa. Lahat ng kalayaang ito ay walang buwis 
na binabayaran at hindi rin sapilitang magtrabaho tulad 



139 



Pulitika sa Islam 

panghukbong paglilingkod. Ang pangangailangan ng tao ay 
natutugunan gayundin ang hukuman na pinatatakbo ng 
hindi masalimuot lalo na sa mga transaksyon tulad ng 
pagsasanla at paupahan, at iba pa. Halimbawa, ang pagbili 
at pagbebenta o pagpapalitan ay madaling naisasagawa, 
maaaring sabihin lang ng nagbebenta, " May ibinibenta 
ako (bagay man o kahit ano) ", na sinasagot naman ng 
bibili, " aking tinatanggap" at isusulat ito sa papel tulad ng 
napag-usapan na lalagdaan ito ng dalawang mga saksi. Ang 
ganitong paraan ay karaniwan na sa buhay ng Islam. 



Tanong: 



Paano hinaharap ng Islam ang mga suliranin ng mga 
mamamayan? 



Sagot: 



Dahil kinikilala lamang ng Islam ang umnral na 

napakahalagang suliranin, hindi ito pumapataw ng buwis sa 

mga kalakal o hanapbuhay at katunayan ang sistema ng 

pamahalaan ay pinanatiling mababa, kaya ang suliranin na 

nangyayari ngayon sa mundo ay hindi nararanasan sa 

pamamalakad ng Islam.Ang mga suliraning may 

pangunahing kahalagahan ang namamalagi, tulad ng 

makatarungang paglilitis, mga kamaliang kriminal, at 

pangatlo, mga gawaing labag sa batas ng Islam tulad ng 

paggawa ng bahay na tumutunghay sa iba, pagnanakaw, 

pagpatay, pag-inom ng alak, at iba pa. Ang tatlong ito ay 

mabilis na isinasaayos ng Islam nang sa gayon hindi ito 

maging salot.Samakatuwid ang isang hukom ay sapat na sa 

buong bayan. Ang responsibilidad nito ay humusga sa 

makatwirang mga pagtatalo, nagbibigay ng salapi sa mga 



140 



Ano ang Islam? 

bahay- ampunan, nangangasiwa ng awqaf (panrelihiyong 
ari-arian) at maging saksi sa komersiyong pangangalakal at 
usapang pangnegosyo at naglalagay ng opisyal na gagawa 
ng pagpaparusa. Isa pang salik nito ay maliit lang ang 
bilang ng mga bilanggo sa lipunang Islam at ito ay 
nagpapatunay lamang na ang pamantayang Islam ay walang 
mahirap na suliranin na hinaharap at maaaring abalahin ng 
kanilang trabaho na panatag at payapa ang isip. 

Tanong: 

Paano napapaunlad ng Islam ang bansa? 
Sagot: 

May iba't ibang dahilan sa Islam upang magawa ito sa 
pamamagitan ng mga sumusunod na saligang tuntunin : 

1 . Ang kasimplehan ng kasangkapang pampamahalaan. 

2. Pagpapalakas ng loob. 

3. Pagtutulungan. 

Pagmamalasakit sa kasangkapan ng pamahalaang Islam, akin nang 
nabanggit ang ibang nga aspekto nito. Nabanggit na rin ng mga 
mananalaysay na ang bilang ng mga nangungunang opisyales na 
sapat na mamahala sa lipunang Islam ay hindi dapat lumampas sa 
bilang na 50 sa bawat milyon na naninirahan. Ang Islam ay hindi 
tumatanaw sa pangangailangan ng pagkakaroon ng maraming 
kagawaran na kinikilalang mahalaga ng mga pamahalaan ng mga 
bansa sa kasalukuyan, sapagkat ito ay minabuting gumawa ng mga 
bagay sa hindi masalimuot na ayos. 



141 



Pulitika sa Islam 

Sa ganyan, ang lipunang Islam ay hindi gumagawa ng maraming 
masalimuot ni magpaluwat ng mga isyu upang magkaroon ng 
dagdag na mga opisyal na magpapakatawan sa mga gawaing 
nakaatang sa kanilang sarili. Ang trabahong ito ay hindi monopolyo 
ng pamahalan na nagiging sanhi, sa tumpak na pagkakasunod, 
pagkakaroon ng maraming departamento at ito rin ay 
nanagangahulugang dapat kumilos din ang tao para sa kanilang sarili. 

Bilang paghihikayat, ang Islam ay humihikayat ng kaalaman at 
trabaho na hindi makikita sa ibang relihiyon o sistemang legal. 
Ginawang "ang paghahanap ng kaalaman ay bilang obligasyon ng 
bawat Muslim "at maging ng pantas at sa kawanggawang 
nagtatrabaho, ito ay nangangako ng malaking kabutihan sa kabilang 
-buhay. 

Sa mga relihiyoso nagkakaroon ito ng dalawang puwersa tungo sa 
nangungunang pantaong gawain : ang makamundong potensiyal na 
mayroon din sa hindi Muslim na lipunan, kapangyarihang 
spirituwal na wala sa iba at ang katotohanang ito ay nasa salita ng 
Panginoon, " Ikaw ay umaasa sa Panginoon nang di nila inaasahan " 
[4:104]. 

Pangatlo, kahalagahan ng pagtutulungan: ang pamahalaang Islam 
ay tumutulong sa mga tao upang magkaroon ng maunlad na lipunan 
at masaganang bansa tulad kay Imam Amir al- Mu'minin 
( sumakanya nawa ang kapayapaan) pinuno Malik al- Ashtar nang 
ito ay inilagay sa pagka-gobernador ng Egypt [taong 37/658] 
habang siya ay namamahala at marami pang ibang halimbawa nito. 

Yamang ang pamahalaang Islam ay tiyak sa pagpapatupad ng 
patakarang nabanggit sa itaas, ang lipunang ito ay makakakamit ng 
kaunlaran. Napag-alaman natin kung ano ang pulitika sa paningin ng 



142 



Ano ang Islam? 

Islam. Ang detalyado na pagsasaliksik nito ay hindi posible ngunit 
nabigyan din ito ng natatanging panahon sa ganitong paksa. 



143 



Lipunang Islam 
12- LIPUNANG ISLAM 

Tanong: 

May tiyak bang istraktura ang lipunang Islam? 



Sagot: 



Ang iba't ibang yunit ng lipunan ay iniaangkop ang kanilang 
mga sarili sa isa't isa ayon sa kung paano nito 
pinamamahalaan ang lipunan. Minsan ang namamahalang 
gobyemo ay nagbibigay puwang para sa pangunahing 
kalikasan ng tao at minsan naman hindi ito pinapansin. 

Yamang ang Islam ay relihiyon na tumutugon sa likas na 
katangian ng tao, isinaalang-alang nito ang likas na 
pamamahala sa batas at ipinapalaganap kung ano ang 
kabutihan at nagbabawal sa kasamaan. Kung titingnan natin 
ang lipunan sa kasalukuyan, makikita natin ang mga 
sumusunod na batayan at pangyayari: 

1. Angpamilya. 

2. Ang mga mangangalakal. 

3. Ang paaralan at edukasyon. 

4. Pananampalataya. 

5. Ang pangrelihiyong pagdiriwang. 

6. Ang pampamahalaang gawain. 



144 



Ano ang Islam? 

7. Ang panlipunang pagtitipon tulad ng pagkikita ng 
mga kaibigan, kasal, paglalakbay ng magkakasama, 
pagtitipon sa burol, at iba pa. 

8. Ang hukbo. 

9. Ang kaugnayan ng pamahalaan at ng mamamayan. 

10. Ang pansamantalang pagtatrabaho sa bukid na may 
hatian sa ani 

1- Ang Pamilya: 

Ang bawat kasapi ng pamilya ay may kanya-kanyang mga 
responsibilidad, kaya ang asawang lalaki ay may tungkulin at 
ang asawang babae at kapwa sila ay may katungkulan sa 
kanilang mga anak, ganoon din ang mga anak sa kanilang 
mga magulang. Kasama sa salitang pamilya ang mga kamag- 
anak, na may responsibilidad sa bawat isa , di lamang sa 
natatanging pagkakataon manapay sa pangkalahatan. 

May mga bagay na hinggil sa pamilya ( ayon sa limang 
prinsipyo na kasapi ang kilos ng tao ) ang obligado, ang ilan 
naman ay rekomendado, ang iba ay ipinagbabawal, ang iba 
ay hindi pinahihintulutan at ang iba ay pinahihintulutan. 
Halimbawa, ang Islam ay nagtatalaga ng pamantayan sa 
pagpapakasal: ang obligasyon ng asawang lalaki na maglaan 
para sa kanyang pamilya, ang tungkulin ng asawang babae 
na sumunod sa kanyang asawang lalaki, tamang pag-uugali 
sa loob ng bahay, paraan sa pagpapalaki ng mga anak, ang 
pangalang ibibigay sa kanila at iba pang bagay tungkol sa 
kanila. 



145 



Lipunang Islam 

2- Bahay - kalakal at kalakalan: 

Nilinaw ng Islam ang kondisyon at tuntunin tungkol sa 
pagpapatakbo ng kalakalan at iba pang sakop nito tulad ng 
mamimili, o sa pagitan ng dalawang pangkat tungkol sa 
pagbili, pagsasanla, at kontrata para sa pagpapaupa. 

3- Edukasyon : 

Ang Islam ay may natatanging pananaw para sa edukasyon, 
kultura, mga kondisyon sa pagiging guro, kung paano dapat 
kumilos ang mag-aaral. Ang katangian ng edukasyong Islam 
at mga layunin nito. Ang katibayan ng edukasyong Islam ay 
ang " Ikalawang Martir "" ( al- Shahid al-Thani ), malulugod 
nawa ang Panginoon sa kanya, sumulat ng aklat na 
pinamagatang, "Munyat al-mufid wa-1-mustqfid" . 

4- Pagsamba : 

Ang Islam ay gumagawa ng mga alituntunin tungkol sa 
pagsamba, nilinaw din kung paano ginagawa ang pagdarasal 
sa kongregasyon at ang akmang lugar sa pagsamba. Nakasaad 
din kung ano ang katangian nito o uri ng moske at ang 
katangian ng magiging Imam at ang pagbibibigay-diin sa 
obligasyon ng mga nananampalataya na makipag-ugnayan 
nang buong puso sa isa't isa at sa Imam, at iba pa. 



1 Ang may akda ay tumutukoy kay Shayk Zayn al- Din al-'Amili na pinatay noong 966/1559 habang 
naglakbay patungong Istanbul. Mga 80 na gawain ang iniuukol sa kanya. 

2 " Anuman ang hinahangad na katangian ng guro ay gayundin sa mag-aaral". 



146 



Ano ang Islam? 

5- Panrelihiyong Pagdiriwang: 

Ang masayang pagdiriwang at okasyon ng kalungkutan, ang 
pagha-hadji, ang pagdalaw sa templo ng banal na Propeta at 
mga walang-kamaliang Imam : Ang lahat ng ito ay may 
natatanging lugar sa Islam at ang bawat okasyon ay may 
kani- kaniyang katangian, rituwal at nauukol na 
kapakinabangang espirituwal at tinipong mga gawa ng mga 
pantas, halimbawa, ang hadji ng Jawahir 1 , Kamil al- 
ziyarat 2 at Mazar ng Bihar 3 . 

6- Pampamahalaang Tungkulin at Paglilingkod: 

Tinutukoy ko rito ang aspetong panlipunan ng 
paghahanapbuhay na sinasabing kung ano ang kakailanganin 
sa paghawak ng tungkuling malapit sa pamahalaan at ang 
katangian na dapat taglayin ng hukom at ng mga nagtatrabaho 
sa kanya ganoon din ang tiyak na tungkulin na tuwirang 
makakaapekto sa kapakanan ng lipunan. 

7- Panlipunang Pagtitipun- tipon: 

Ito ay binibigyang halaga ng Islam nang may tamang 
pamamaraan: paano ito ikinikilos at lahat ng nahihinggil sa 
kanila. Isa sa mga pantas ay sumulat ng artikulo tungkol dito 
na pinamagatang, " Ang aklat ng panlipunang relasyon" 



1 Kinuha mula sa ph. 80-110ngvol. 20 ng Jawahir al-kalamfisharh sharaT al-hlamm Muhammad 
Hasan al- Najafi (d. 1266/1850), Beirut, 1981, (43tomo). 

2 Mula kay Ja'far Ibn Quluye al- Qummi (d. 369/979), Najaf, 1356/1937-8. 

Ang Kitab al- mazar ng Bihar al-anwar ni Allama al-Majilisi, na sumaklaw ng tomo 97 ( pahina 97 
hanggang katapusan ) at tomo 98 at 99. 

147 



Lipunang Islam 



{Kitabal-'Ishrdf. 



8- Hukbo: 



Para sa panlipunang aspeto, parehong kahit nasa kampo at 
operasyon: kung paano ang sundalo ay kumilos para sa 
kanyang sarili, paano nito sinusunod ang kanyang pinuno at 
paano sila dapat na tratuhin ng pinuno. Ang Islam ay may- 
kinalaman sa lahat ng layuning ito at may natatanging bahagi 
sa huresprudensiya na itinalaga sa kanila na tinatawag, " Ang 
aklat ng Jihad" 2 . 

9- Pansamantalang Pagsasaka nang hatian sa ani: 

Ito ay may sariling pamaraan, mga kondisyon, at mga 
katangian tulad ng kung paano napananatili ang kontrata sa 
pagitan ng dalawang maghahatian ng ani, balangkas ng 
kontrata ng paghahatian ng ani, ang parte ng magsasaka sa 
ani, paano ito nabigayn ng trabaho, kanyang karapatan at 
karapatan ng may-ari, at iba pa. 

10- At ang panghuli, nilinaw din ng Islam ang mga karapatan 
ng namamahala at mamamayan, karapatan ng mga tao at ng 
tagapamahala, at ang relasyon sa pagitan nito. 

Samakatuwid, ang tinatawag ngayong "sosyolohiya" ay 
nagkakaroon nang masusing pasusuri sa Islam. Ang lipunan 
ayon sa Islam ay dapat mayroong katangian na sinusunod: 



1 Mga tomo 109 at 1 10 ng may-akda " Ensiklopedya ng huresprudensiya" (Mawsu-'a al-fiqh) na 
pinamagatang Kitdb al-ijtima'. 
Mga tomo 47 at 48 na mawsu'a ng may-akda ay inihahandog sa paksang ito. 



148 



Ano ang Islam? 

1. Ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa bawat 
aspeto ng buhay 

2. Pagtitiwalang- buo sa lipunan. 

3. Pinakamataas na antas ng katahimikan at kapayapaan. 

Ito ay pasasalamat sa kahalagahan at pagkamakatwiran ng 
programa na ginawa ng Islam tungkol sa detalye ng lipunan 
ng tao na isinagawa naman ng tao kung ano ang nais nitong 
buhay at kasiyahan. 



149 



Ang pamamahalang Islam 

13- ANG PAMAMAHALANG ISLAM 

Tanong: 

Nagtalaga ba ang Islam ng natatanging batas para sa mga tao 
tungkol sa magkaibang aspeto ng kanilang buhay? 



Sagot: 



Oo, sa bawat sitwasyon ang Islam ay gumawa ng malinaw na 
batas, maikli at naaangkop sa pinakamataas na antas. Kimg 
kaya't dumarami ang batas ng Islam na may tuwirang 
kaugnayan sa bawat hakbang sa buhay ng tao. Sa 
pagpapatunay nito kailangan ng mabuting pagsusuri sa 
Jawahir al-kalam sa huresprudensiya 1 na naglalaman ng 
60,000 na mga kautusan, lahat ay may katibayan at ito ay 
kinuha sa mga sumusunod ng pinanggagalingan: ang Banal 
na Koran, surma, ang kasunduan ng mga relihiyosong pantas 
at pagpapaliwanag ng tao. 



Tanong: 



Pakibigay halimbawa ng ilang bahagi ng mga batayan sa 
ilalim ng batas ng Islam na may kaugnayan sa iba't ibang 
aspeto ng buhay. 



Sagot: 



Ang mga ito ay napakarami, ang mga halimbawang batas 
nito ay: 



1 Tingnan safh. 1, pahina 101. 

150 



Ano ang Islam? 

1. Unawaan sa pagitan ng tao tulad ng pagbebenta, 
pamimili, pagbibigay seguridad, pagpapaupa at 
pagpapahiram. 

2. Pagpapasaka ng sariling lupa, agrikultura at kanal na 
patubig. 

3. Bagay na legal tulad ng mga tagapagtanggol, mga saksi, 
pagtangkilik, pagkakasundo at pansariling karapatan. 

4. Mga pansariling gawain tulad ng pagpapakasal, diborsyo, 
paghihiwalay, pagpapamana at paggawa ng huling- 
habilin. 

5. Kriminal na pagkakasala tulad ng pagpaparusa, 
paghahatol ng kamatayan (makatwirang paghihiganti) at 
ang pagbabayad ng "blood money" . 

6. Kasiguruhan, pagkuha ng utang, pagdedeposito, arastre 
ng bangko at iba pa. 

7. Kapayapaan at digmaan, mga artikulo, at lahat ng may 
kinalaman sa mga gawain ng bansa. 

8. Maraming hindi nabanggit sa itaas ngunit may tuwirang 
kaugnayan sa buhay ng indibiduwal. 



Tanong: 



Paano maaaring harapin ng mga batas na ito na ginawa nang 
may labing- apat na 'raang siglo na ang nakaraan na tugunan 
ang pangangailangan at ang mga suliranin sa ngayon? 



151 



Ang pamamahalang Islam 



Sagot: 



Nabanggit na natin na ang Islam ay ang relihiyong ipinadala 
ng Panginoon sa mundo nang sa gayo'y maging relihiyon ng 
sangkatauhan at daan sa kung papaano mabubuhay ang tao. 
Ang Panginoon ang Siyang may walang hanggang 
karunungan at kung ang sistemang legal na gawang tao ang 
masusunod sa pagpapaunlad ng henerasyon, ang kaunlaran 
nito at mga maaaring kakailanganin para sa kinabukasan, 
nararapat bang gawin ng Panginoon ang tulad nito ayon sa 
Kanyang batas? 

Dagdag pa rito, may dalawang uri ang batas: batas na 
nababago at batas na hindi kailanman mababago, tulad ng " 
inuming alak na ipinagbabawal " ; batas na nagtatag ng 
pangkalahatang prinsipyo na maaaring gamitin anumang 
panahon at saan mang lugar tulad ng, " anumang maaaring 
magbunga ng kalanguan ay ipinagbabawal". 

Anumang pagbabago o suliranin ang nahaharap natin ngayon, 
kung hindi man nasasaklaw ng batas, ay walang alinlangang 
maaalis ito sa saklaw ng batas na ipinahayag sa 
pangkalahatang prinsipyo, at ito rin ay maaaring 
mapahintulutan o hindi pahintulutan. 



Tanong: 



Puwede ka bang magbigay ng katibayan sa iyong sinabi 
tungkol sa bangko, paseguruhan, at paggamit ng nukleyar 
bilang panangga ng bansa? 



152 



Ano ang Islam? 



Sagot: 



Ang sinumang may malawak na kaalaman tungkol sa batas 
kapayapaan ng Islam ( usul al-fiqh) ay makasasagot nito. 

1 . Ang bangko ay katumbas na rin sa lugar kung saan ang, dami 
ng bawat pagkilos ay ginagawa, patungkol sa nilinaw ng 
Islam ang tungkulin ng bawat isa na nagtatalaga ng tiyak na 
batas. Nakapaloob sa bawat gawain nito ay ang arastre ng 
bangko, pagpapautang, pangnegosyong kasunduan, mga 
deposito at labis na pagpapatubo. 

2. Ang paseguruhan ay sakop ng salita ng Panginoon sa Banal 
na Koran,^ " Kayong mga nagtitiwala, tuparin ninyo ang 
kontrata [5:1] at dahil ang paseguruhan ay walang 
lpinagbabawal na batayan, ito ay sasaklawin ng prinsipyo ng 
may pagkamatuwid. 

3. Ang estadong Islam na gumagamit ng nukleyar na armas, na 
may kondisyong gagamitin ang mga ito ng depensa, ay 
kasali rin sa salita ng Panginoon, " At maghanda laban sa 
kanila sa anumang lakas na iyong maiipon" [8:60]. 

Marami pang halimbawa ang maibibigay kung saan ang 
huresprudensiyang Islam ay magagamit sa modernong 
pagbabago at pangyayaring napakapambihira. 



153 



Ang masayang buhay sa ilalim ng simbolong Islam 
14- Ang Masayang Buhay sa Ilalim ng Simbolong Islam 

Tanong: 

Paano makakamit ang masayang buhay sa loob ng Islam? 



Sagot: 



Ito ay binigyang- linaw sa mga nakaraang kabanata sa aklat 
ngunit pagkasyahin rito upang ibuod at nang malaman kung 
ano ang maibibigay ng Islam kapag ito ay naisagawa: 

1. Pananampalatayang hubad sa katotohanan, pamahiin, 
pandaraya, kalabisan at pagkalihis, at matatag na loob sa 
pagapapasiya at malinaw na pagpapahayag. 

2. Espiritung walang malisya, pagkayamot, pagkapoot, at 
iba pang di kanais-nais na pag-uugali at pagkakaroon ng 
taglay na kahinahunan, kapayapaan, kahinahunang-loob, 
at katwiran. 

3. Ang lipunang nakikinabang mula sa pinagkukunang - 
yaman maging mula man sa lupa, dagat, o hangin at 
kung saan ipinamimigay ito ng walang kinikilingan, 
hindi pagpapaunlad ng isang lipi gamit ang panggugol ng 
iba. 

4. Kaalaman at kalusugan, materyal na gamit, hanapbuhay, 
sibilisadong pagbabago at pagkakaroon ng kagandahang- 
asal, nang dahil sa kamangmangan, pagkakasakit, 
kahirapan, bisyo, krimen, kawalan ng hanapbuhay , at 
ang pagkababa ay mawawala na. 



154 



Ano ang Islam? 



5. 



Kasaganaan sa kalayaan at pagbibigay sa sangkatauhan 
ng dignidad at ayon sa salita ng Makapangyarihang Banal 
na Koran : " at katunayan aming pinararangalan ang mga 
anak ni Adan, at ating isasagawa sa lupa at dagat, at 
sila'y binubuhay ng lahat ng mabubuting bagay at 
binigyang-halaga kaysa anumang nilalang na nagawa, 
nang may markang pinili" [1 7:70]. 

At sa napakaraming bersikulo sa Banal na Koran, nabasa 
natm na ginawa ng Panginoon ang kalawakan upang 
maging silbi sa sangkatauhan. Tungkol sa kahalagahan ng 
tao ayon sa paningin ng Islam, nakasaad sa Koran na: " 
Ang sinumang pumatay ng tao nang hindi paghihiganti sa 
pagkapatay at pakikigulo sa bansa ay tulad ng pagpatay 
ng sangkatauhan. 

6. Kapayapaan sa buong mundo at seguridad sa lahat ng tao. 

7. Kaunlaran sa mahalagang aspeto sa buhay ng 
sangkatauhan. 

8. Panlipunang katarungan, maaaring sa estado o sa mga 
mamamayan. 

9. Ang buong tiwalang matiwalag ng bawat indibiduwal sa 
pagganap ng mga tungkulin at ang pagbibigay sa bawat 
tao sa kanyang mga tuwirang pangangailangan, hindi 
kumphkado, at marangal. 

10. Ang kalutasan sa bawat uri ng suliranin. 



155 



Ang masayang buhay sa ilalim ng simbolong Islam 

Ito ang kabuuan sa mga pangunahing bagay na minimithi ng Islam 
upang makamit ang masayang buhay, na hindi matatamasa maliban 
lamang sa Islam. Dagdag pa dito, anuman ang sanhi ng katuwaan sa 
buhay ng tao ay siya rin nitong magandang balita para sa maligayang 
bukas na maaaring masira kapag may mangyaring malaking 
kapahamakan. 

Samakatuwid, wala pa tayong nakikitang tao na kahit nasyonalista at 
mga makabayan, nat ang sinumang hindi naniniwala sa kabilang- 
buhay, kalahati ng kasiglahan, lakas, katapangan, kasiyahan at 
kahinahunan na nakita lamang sa mga naniniwala sa Panginoon at ng 
muling pagkabuhay, at kasaysayan ay ang tanging saksi nito. 

Sa wakas, hinihiling namin sa Panginoon na gabayan tayo nang sa 
gayon ay mapasiya natin Siya at sa Kanya din tayo dumulog ng 
tulong. 



156 



Ang iba pang Lathalain ng Muham^u^Ah^mee^^makanyanamang 
kapayapaan) fou#ula£tcm/ 
Email: alameen 1 1 Ofgjvahoo.enm 

1. Aspeto ng teoryang pulitikal ni Imam Shirazi 

Si Muhammad G. Ayub ay isang kilalang akitibistang pulitikal ng 
Islam sa loob ng Iraq na siyang nagtatag ng mahabang kasaysayan sa 
pagpupunyagi sa pulitika sa mahigit na tatlong dekadang nakaraan. 
Siya'y humanga sa mga pananaw ni Imam Muhammad Shirazi sa 
larangan ng sosyal at pulitikal na siyensya. Ito ang humikayat sa 
may-akda na sumulat ng aklat upang maipakilala sa mga mambabasa 
ang mga pananaw na hanggang ngayon ay nanatiling hindi alam 
kabilang ang mga aktibistang Muslim at mga repormista. Ito ay 
sumasaklaw sa mga aspetong pulitikal tulad ng kalayaang 
magpahayag, pagpaparami ng partidong pulitikal at organisasyon, 
panhpunang katarungan, kapayapaan at kawalang-karahasan, 
karapatang pantao, sangguniang sistema ng pamahalaan, at iba pa. 

2. Mga saligan ng Islam 

Sa aklat na ito ibinalangkas ng may-akda ang limang panuntunan ng 
saligang Islam, ito ay ang Tawheed ( Ang hindi nakikitang kaisahan 
ng Panginoon ), Adl ( Katarungang banal), Nubowwah (Pagiging 
Propeta), Imamah ( Pamamahala sa sangkatauhan), at Me'ad 
( Pagkabuhay muli). Sa bawat halimbawa, ang may-akda ay 
nagmumungkahi ng maikli, at tumpak na talakayan sa 
mahahalagang isyu. Ang aklat ay maaaring.gamitin bilang panimula 
o pagpapakilala sa pananampalatayang Islam. 



157 



3. Kung ang Islam ay maitatag. 

Ang aklat na ito ay magsisilbing pamatnubay ng mga Muslim sa 
pamahalaang Islam. Kapag ang mga pangkat ng tumututol sa Islam 
ay may balak sa pamahalaang Islam, ang aklat na ito ay nakakatu- 
long upang suriin ang iba't ibang aspekto ng piano. Sa kawalan ng 
piano, maaaring maipakita ang aklat na ito. Sa mga hindi Muslim, 
ang aklat na ito ay nagbibigay sulyap ng halimbawang-uri ng sistema 
na pamahalaang Islam. Ang aklat ding ito ay magsisilbing panukat sa 
sinumang nais suriin ang mga pagsasanay ng anumang pamahalaan 
na umaangking magsagawa ng pinaiiral na sistema ng pamahalaang 
Islam. 

4. Ang Pamilya 

Sa aklat na ito nilinaw ng may-akda ang mga suliranin na kanyang 
nakikita sa lipunang Islam at kanluraning lipunan sa kasalukuyan na 
pinagbubuhatan ng bagay na hindi pangkaraniwan sa mga hindi kasal 
na kabataang kalalakihan at kababaihan, dahil sa pagpapalano ng 
pamilya at pagpigil-lihi. Kanyang sinusuri ang mga opinyon ng pag- 
aasawa sa iba't ibang relihiyon at institusyong pagpapahalaga at 
pakikipagtalakayan tungkol sa pag-aasawa higit sa isa ayon sa 
pananaw ng Islam. Gayundin bilang pagtawag sa mundo ng Muslim 
na manumbalik sa tunay na itinuturo ng Islam, ang aklat na ito ay 
maaari ding gamit bilang panimula o pagpapakilala sa iba na 
naghahanap ng kasagutan sa suliraning panlipunan sa kasalukuyan. 
Sapagkat ang Islam ay nagbibigay ng mga detalyadong pagtuturo na 
nangangako ng tagumpay sa bawat bahagi ng buhay ng tao at sa 
panlipunang mga pamantayan, at dagdag pa dito, ang 
pagkamaparaan at ang tagumpay ng mga itinuturo ay napatunayan na 
sa nagdaang kasaysayan. 



158 



5. Ang Koran: Kailan ito tinipon? 

Sa aklat na ito binibigyang-diin ng may -akda ang usaping kung 
kailan tinipon ang Banal na Koran, kung ano at kaninong tungkulin 
nakaatang ,at kung sino ang gumawa ng pagkakatipon nito na 
magagamit na sa kasalukuyan. Sa gawang ito ang may-akda ay 
nagpakita ng katiyakang katibayan sa pagsagot sa mga napakahirap 
na mga tanong. Sa pamamagitan ng kasaysayan, masistema at 
makatwirang pagsusuri, ang may-akda ay nagpatunay kung paano at 
kailan ang pagkaka-akda ng Banal na Koran ay nagawa. Sa dakong 
kalahati ng huling bahagi ng aklat ang may -akda ay bumanggit ng 
maraming paniniwala ng mga Propeta (hadith) tungkol sa 
kahalagahan ng pag-aaral at pagbigkas ng Banal na Koran. Ito ay 
kinakailangang basahin ng bawat Muslim, at kahit hindi Muslim na 
sumunod sa mga lathalain ng Islam. 

6. Digmaan, Kapayapaan at kawalang-dahas : 
Sa pananaw ng Islam 

Sa gawaing ito ang may-akda ay naglaan ng tatlong kontrobersiyal 
na mga isyu, na naiuugnay sa Islam. Sa pamamagitan ng kanyang 
malawakang kaalaman sa mga itinuturo ng Islam, ipinapakita ng 
may-akda ang panig ng Islam tungkol sa digmaan, kapayapaan at 
kawalang-dahas, na matatagpuan sa mga kaugalian at sa mga itinuro 
ng propeta ng Islam, na nagsisilbing mga huwaran sa sangkatauhan 
Ang mga detalyadong pagpapahalaga sa mga tradisyon ng Propeta sa 
kanyang pakikitungo sa mga katunggali sa panahon ng digmaan o 
kapayapaan ay ipinakita ng aklat na ito, na nagbibigay sa mga 
mambabasa ng malinaw na kaalaman sa mga paraan at panuntunan 
alinsunod sa kinasanayang pag-uugali ng Propeta ng Islam tungkol sa 
bagay na kanyang pinahahalagahan. 



159 



7. Sistemang Pampamahalaan ng Islam 

Sa pambungad ng aklat na ito binalangkas ng may-akda ang mga 
pangunahing panuntunan ng pamahalaan batay sa mga itinuturo ng 
Islam. Sinimulan ito ng may-akda sa hangarin at layunin ng 
pamahalaan ayon sa Islam at ang saklaw ng kapangyarihan ng 
saligan. Kanya rin sinabi, mula sa pananaw ng Islam, ang 
kahalagahan at naturang batayan ng mga suliranin bilang 
sangguniang sistema ng pamahalaan, panghukumang sistema, 
kalayaan, pagpaparami ng partidong politikal, katarungang 
panlipunan, karapatang pantao, panlabas na patakaran, atbp. 
Ibinalangkas din ng may-akda ang mga patakaran ng pamahalaan sa 
mga usaping tulad ng edukasyon, kapakanan, kalusugan, krimen, 
paglilingkod, atbp. Gayon din sa mga bagay tulad ng kita ng 
gobyerno at kapangyarihan. 

8. Pananampalatayang Islam para sa lahat 

Sa aklat na ito ay tinalakay ng may-akda ang limang pangunahing 
batayan ng Islam. Ang mga prinsipyong ito ay ang Tawheed o ang 
kaisahan ng Panginoon, Adl o dakilang katarungan, Pagka-propeta, 
Imamah o ang pamumuno sa sangkatauhan pagkatapos ng Propeta, 
at muling pagkabuhay. Ang kaibahan ng aklat na ito ay ang mga 
mahiwagang paraan na pakikiusap ng may-akda sa usaping may 
kinalaman sa mga suliranin at payak na mga halimbawang ibinibigay 
upang ipaliwang ang usapin. Ang makapangyarihang gawaing ito ay 
hindi lamang mahalaga sa mga Muslim, ito rin ay nasa 
kapakinabangan ng mga hindi Muslim na nagsasaliksik sa Islam at 
doktrina nito. Ang madaling basahing aklat na ito ay maaaring 
mahalagang sanggunian sa pag- aaral ng relihiyon. 



160 



9. Ang Panginoon at ang Kanyang mga Propeta ayon sa 
Bibliya 

Sa gawang ito ang may-akda ay gumawa ng maikling pagsusuri sa 
bibliya at inihahayag ang kanyang mga natuklasan. Ipinakita nila na 
ang ilan sa mararangal na tao sa sangkatauhan, halimbawa, ang mga 
Propeta, na pinili ng Makapangyarihang Diyos bilang Kanyang 
tagapaghatid-mensahe sa sangkatauhan, ay inakusahan sa Bibliya na 
gumawa ng iilang nakaririmarim at walang-maliw na kilos na 
karaniwan sa tao.Mga pag-uugali na sa kasalukuyan ay maaaring 
makapagkulong o mang-iwan ng tungkulin, o maging isang 
kahihiyan sa lipunan. Ang mga Propeta ay inakusahan sa Bibliya ng 
pandaraya, pagsisinungaling, pagtatalik ng binata at dalaga, 
panggagahasa, insesto, pagpatay, at iba pa. Pati ang Panginoon ay 
tinuhgsa sa Bibliya, maling pag-uugali ang mga ipinagpalagay sa 
Kanya, o Siya ay inakusahan sa pagiging mensahero upang gumawa 
ng kabulukan at nakasusuyang mga kilos. 

10 — at sila ay yumakap sa Islam 

Sa maikling babasahing ito ang may-akda ay nagpahayag ng kanyang 
mga karanasan, at ng mga pakikipagtatalo sa mga Kristiyano na 
dumalaw sa kanyang pamamahay sa Karbala, Iraq. Ang mga 
pagatalo ay ukol sa kanilang palagay sa Islam at doktrina nito pati na 
ang kanilang mga tanong/ pagtutol, at mga isyu na kanilang 
binanggit. Sa kanyang pahayag ipinakikita ng may-akda kung 
papaano niya inanyayahan ang mga hindi Muslim upang maging 
Islam sa paraang mahinahon ngunit makatwiran at may dunong na 
pagtatalo sa kanila. Ang aklat ay ginawang kawili-wiling basahin, 
lalo na kapag ang mambabasa ay nakikita ang payak na mga 
pangangatwiran na iminumungkahi sa mga pagtatalo. 



161 



11. Mga karapatan ng bilanggo ayon sa mga itinuro ng 
Islam 

Sa kabuuan, isinaalang-alang ng Islam na ang pagkabilanggo ay 
kalagayang siyang huling gagamitin sa mga pangyayari, gayunman, 
ayon sa itinuturo ng Islam, may mangilan-ngilan lamang na mga 
pagkakasala ang maaaring kahahantungan ay pagkabilanggo. Sa 
ilalim ng hindi sistemang Islam, nararapat na ang nagkasala ay 
dapat pangaralan, ngunit anumang kaparasahang iniatas ng mga turo 
ng Islam ay iyon lamang ang maaaring isagawa kapag ang lahat ng 
may-kaugnayang batayang tuntunin ay natamo, kung ang mga 
batayan ay hindi natamo, samakatuwid ang kapakanan ay hindi 
maisagawa. 

Sa aklat na ito tinalakay ng may-akda ang mga suliranin bilang 
pangunahing uri ng kalayaan, ang karapatan ng bilanggo at ang 
nakasasamang dulot ng pagkabilanggo sa kapakanan ng indibiduwal 
gayundin sa lipunan, at ang uri ng mga kasalanan na maaaring 
makabilanggo sa ilalim ng sistemang Islam. Ang may-akda din ay 
bumanggit ng iilang pangyayari upang maipakita ang pag-uugali ng 
namamahala sa Islam tungkol sa pagkakasala; kapag sinubukang 
hanapin ang kadahilanan upang ipagpaliban ang mga parusa sa 
anumang natatanging pangyayari. Ang may-akda ay nagsalita din 
tungkol sa isyu ng labis na pagpaparusa sa kabuuan, mental at pisikal 
at masamang pagtrato na ginagawa sa ilalim ng kunwaring 
pagtatanong sa pagkuha ng pagtatapat ng bilanggo o ng 
pinaghihinalaan. 

Ang maikling gawaing ito ang nagpapakita ng mga itinuturo ng 
Islam alinsunod sa mga karapatan ng mga nakakulong, at ipinakita 
na ang mga turo ng Islam ay itinalaga, para sa tagagawa at sa 
MayLikha ng sangkatauhan, para sa kapakinabangan ng 
sangkatauhan saan man. 



162 



12. Husayn- Ang nagsakripisyo para sa sangkatauhan 

Ito ay koleksiyon ng mga artikulo tungkol sa bukod-tanging tao na 
sa pamamagitan ng kanyang napakapambihirang mga pagsakripisyo 
ay pinangasiwaang baguhin ang hakbang ng kasaysayan at ang daan' 
ng sangkatauhang tinatahak. Siya ay walang iba kundi si Husayn 
ang apo ng Propeta ng Islam, na si Muhammad, at ang ikalawang 
anak nina Fatima at Ali, kapayapaan nawa'y mapasakanila. Si Imam 
Husayn, kapayapaan nawa'y sumakanya ay tumayo laban sa paniniil 
at pang-aapi at nagbigay ng lahat na nasa kanya, kasama ang 
kanyang buhay at ang mga buhay ng kanyang mga anak at 
minamahal ng mga kapatid gayon din ng kanyang malalapit na mga 
kaamb upang magising ang nakararami, mabago ang lipunan at 
maituwid ang baluktot na naidulot sa Islam. 

Ang mga artikulo sa gawaing ito ay sumasaklaw sa iilang mga 
aspekto ng mga hangarin at layuning kilusan ni Imam Husayn, ang 
kmbahan sa pagitan ng kanyang pamaraan at sa kanyang kapatid na 
si Imam Hasan sa pagharap sa paniniil at kalupitan, ang mga 
halimbawang kanyang itinakda, at ang mga aral na kanyang 
natutunan sa mga pangyayari na nagbigay-daan sa Karbala labing- 
apat na siglong nakalipas. Maliban sa mga pakinabang ng kanyang 
kilusan, ang kakanyahan ni Imam Husayn- kapayapaan nawa'y 
sumakanya ay inilalarawan ng maraming hadith at sa mga itinuturo 
ni Propetang Muhammad. Kasama din ito sa aklat ang maraming 
pagtatanong at mga sagot tungkol sa paggunitang pagdiriwang na 
idmaraos ng mga Muslim sa buong mundo sa panahon ng Ashura 



163 



Mga Turo ng Isfam 

alameenllO(S).vahoo.com 

Ang panginoring bandog para sa kapakanan ng Islam, Muslim 
at ng sangkatauhan 

Layunin ng Islam ang makapaghatid ng tagumpay sa sangkatauhan. 
Isa sa mga nangungunang makapangyarihan sa Islam ngayon ay si 
Imam Muhammad Shirazi, nananawagan sa lahat ng Muslim na 
manatili sa mga turo ng Islam sa lahat ng larangan upang maibalik 
muli ang dating dakilang karilagan at ang kaligtasan ng 
sangkatauhan. Kabilang sa mga turo nito ay ang mga: 

• KAPAYAPAAN sa bawat aspekto. 

• Kawalang-dahas sa lahat ng asal. 



• 



KALAYAAN sa pagpapahayag, paniniwala, at 
iba pa. 

• Pagpaparami ng partidong pampulitika. 

• Sangguniang sistema ng pamamahala. 

• Ang muling pagtatag ng nag-iisang bansang Muslim - 
walang pangkalupaang hadlang, at iba pa sa pagitan nito 

tulad ng isinaad ni Allah: 

" Ito, ang iyong nag-iisang pamayanan at ako ang inyong 
Panginoon; Sambahin ninyo Ako. " 

• Ang pagkabuhay na muli ng kapatirang Islamik sa buong 
bansa. 



164 



"Ang mga nananalig ay magkakapatid. " 

• KALAYAAN para sa batas na ginawa ng tao at ang 
paghihigpit na isinaad sa Koran: 

"... at ( Propetang Muhammad ) nagpalaya ng kanilang 
mabigat na dalahin sa tanikalang nasa kanila.. " 

Maaari kayong magpadala ng email ng inyong mga tanong sa: 
alameen 1 1 0@vahoo.com 



165 



